Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 



Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : / /books . qooqle . com/ 



4/. /3 4*. 



Y FFERMWK; 

NEU 

HYFFORDDIADAU 

YN 

EGWYDDORION AMAETHYPIUAETII. 



| CYFIEITHKDIG o'r SAESONAEG.J 




CAERFYRDDIN . Vf. W\yKWL\A*. 
LLUNDAIN: H. HUGHES, ST. ^K^\m\^^^^ 



EHAGYMADRODD PR CYFIEITHAD. 



Un o'r amryw anfanteision y mae y Cymry yn 
llafurio danynt, a'r hyn sydd yn peri iddeu cymyd- 
ogion y Saeson ffurfio tybiaeth gyfeiliornus iawn am 
eu galluoedd meddyliol, yw y terfynau cyfyngedig o 
fewn pa rai y mae eu hiaith yn cael ei siared. Mae 
hyn wedi lluddias llawer un o gyneddfau godidog rhag 
cyraedd unrhyw enwogrwydd, ac wedi cadw y cyffredin- 
olrwydd yn ol rhag dyfod i afael nemawr o'r hyffordd- 
iadau a gynigid iddynt trwy gyfrwng yr argraff-wasg, 
pe byddai nifer y prynwyr yn debyg o ddigolledu yr 
awdwyr a'r cyhoeddwyr. I hyn, yn nghyd a rhyw 
bethau ereill cydfynedol a hyn, y mae anfedrusrwydd 
cymariaethol y Cymry mewn amaethyddiaeth yn gystal 
a rhyw gelfyddydau ereill i'w £9$n&* * x Sss&- 

iaeth gwreiddiol eu dea\\&vfT\afc\k^. 
Yn awyddus i wneud t\v^ fcs*^ 



iv RHAGYMADRODD I*R CYFIEITHAD. 

nghydgenedl yn ngraddoliaeth cymdeithas, ceisiais a 
chefais ganiatad caredig Mr. Charles Knight, perchen 
ysgrifhawl y gwaith Seisnig, " The Farmer," gan 
George Nichols, i'w gyfieithu a'u gyhoeddi yn yr iaith 
Gymraeg ; ac yr ydwyf yn awr yn ei gynyg i'w sylw 
fel yn cynwys cyfanswm o wyhodaeth gywir ar un o'r 
pynciau pwysicaf a ddichon alw am ystyriaeth rhan 
fawr o honynt. Hyderus obeithir y cyfarfydda a'r 
cyffelyb roesawiad yn ei wisg Gymreig, ag a gafodd 
yn ei wisg Seisnig, er bod ei ddilladu felly yn fwy o 
anturiaeth. 

Mae yn dda genyf allu ychwanegu fod y cyfieithad 
wedi cael ei wneuthur gan un yn gyfarwydd nid yn 
unig a'n hiaith, ond hefyd a'r dosparth hyny o wybod- 
aeth ar ba un y mae y gwaith yn traethu. 

Nid allan o le fyddai i ni hysbysu yma, bod y 
" Cyfarwyddiadau Meddygol er gwellau Clefydau An- 
ifeiliaid," a'r Daflen ddiweddaf (tu dalen 234), yn 
ychwanegiadau at y gwaith gwreiddiol. 

Y Cyhoeddwr. 



CYNWYSIAD. 



Tudal. 

Dehongliad o Eiriau anar- 
ferol cynwysedig yn y 

gwaith . . . vii 
Arweiniad i mewn . .1 

Hinsawdd . . . 7 

Gwahanol fathau o Ddaear 8 

Daear Sandog . . 9 

Daear Rafelog . . 10 

Daear Gleiog . 10 

Daear Sialcaidd . . 10 

Daear Leidiog . . 11 

Daear Farlaidd . . 11 
Daear Gorsogneu Fawnog 11 

Gwaelod ... 12 
Gweithrediadau Amaeth- 

yddol . . . . 13 

TirPorfa ... 15 

Doldir . . . . 15 

Ucheldiroedd . 16 

Y Glaswellt Celfyddydol 18 

Diwylliant Tir Pori Oer . 21 

' Diwylliant Tir Sialcaidd . 24 

Diwylliant Tir Cleiog . 26 

Diwylliant Tir Gwyllt . 27 

Dyhysbyddiad . . 30 

Trwadl-ddyhysbyddiad . 33 

Vwfn Arddiad . . . 35 

Dyfrad .... 37 

LloBgiad Tir . . . 39 



Tudal. 

Achlesoedd ... 40 

Calch .... 48 

Marl .... 51 

Gypsum . . . 52 

Sialc . . . . 53 

Tywod y Mdr . . . 53 

Gwymon . . . 54 

Lludw . . . . 54 

Clai Llosgedig . . 55 

Esgyrn . . . . 56 
Maip-ffylor, Blawd - 

ffylor, Brag-ffylor . 57 
Guano . . .57 

Achles Gwlyb ... 58 

Palu a Dwfn-gloddio 60 

Aredig . . . . 61 

Braenariad . . . 64 
Heuad . . . .66 

Cnydiad . ... 68 

Cylchyniad Cnydau . 73 

Cnydau Llafur . . . 81 

Gwenith ... 83 

Haidd . . . . 88 
Ceirch . . .91 

Rhyg . . . . V* 

*fc • • * * ^ 



vi 



CYNWYSIAD. 



Tu dal. 


Owair Gynauafa 


101 


Cnydau Gwyrddlaa . . 


103 


Erfin 


105 


Mangles . . 


111 


Bresych 


114 


Moron . . . . 


117 


Panas 


119 


Cloron . . . . 


119 


Meillion Cochion 


126 


Ych-laswellt Ameri- 




canaidd . . . 


132 


Rhyg-wellt Italaidd . 


132 


Efrau, neu Ffacbys 


133 


Erfin Owylltion 


135 


Lucerne a Sainfoin 


138 


Gosod Tir at ei Bori 


141 


Llin .... 


142 


MtrHelyg . 


146 


Cor-fwydo neu Las-borthi 


146 


Chwynu 


155 


Cloddiau . . . . 


167 


Fiyrdd .... 


161 


Perllanau . . . . 


162 


Osai .... 


164 


Anifeiliaid . . . . 


165 


Da ... 


167 


x ruwca . . . 


i# i 


YCefiyl . 


173 


Defaid .... 


176 


Y Mochyn . 


180 


Creaduriaid Plyfog 


184 


Gieir . . . . 


185 


Wyau 


185 


Hwyaid . . . 


186 


Twrciod 


187 


Gwyddau . . . 


187 



Tu dal. 

YLlaethdy . .188 
Llaeth . . . . 189 
Ymenyn . . .190 
Caws . . 192 

Gwenyn . . .194 
Crynodeb o Waith Pob 
Mis .... 201 



Ol-Ysgrif. 

Trefhiadau Teuluaidd . 205 
YrArdd . . . 206 
Iechyd . . .213 
Ymborth . . 216 

Dillad . .218 
Preswylfeydd . . 220 
Rhagddarbodaeth . 222 
Priodasau . . . 223 
Dygiad Plant i fynu . 225 
Cyfarwyddiadau Meddygol 
er gwellau Clefydau Ani- 
feiliaid . . . 227 
Gwartheg . . . 227 
Lloi . . . .230 
Ceffylau . . . 230 
Defaid . .231 

Mooh . . . . 232 
Pwysau a Mesurau . . 233 
Chwarterol Ddyddiau y 
Flwyddyn . . . 234 
Taflen yn dangos pryd i 
ddysgwyl Llo neu Oen, 
ar ol i Fuwch gael Tarw, 
neu Ddafad Hwrdd . 234 



DEHONGLIAD O EIRIAU ANARFEROL CYNWYS- 
EDIG YN Y GWAITH. 



Achles, manure 
Afrlladenau, cakes 
Agerdd, steam, vapour 
Alyra, alum 
Annoddadwy, insoluble 
Ardumiol, organised 
Arwynebedd, surface 
Beatws, beet 
Braenllyd, putrescent 
Bresych, cabbages 
Breuder, brittleness 
Buch-laswellt, oowgrass 
Cadwfa, a reservoir 
Callestr, flint 
Ceiros, cherries 
Clafr, mange, scab 
Cloron, potatoes 
Corfwyda, stall feeding 
Craig-halen, rock-salt 
Cronfa, a reservoir 



Cyfair, an acre 
Cyffaith, syrup 
Cyffeithiau, confectionary 
Cylchyniad, rotation 
Chwaren, murrain 
Chwynogl, a hoe 
Dreill-flwch, a dredging -box 
Dyferwi, to effervesce 
Dyhysbyddiad, draining 
Eisenu, to rib 
Eis-laswellt, rib-grass 
Eiryn Mair, gooseberries 
Erfin gwylltion, rape 
Eurddrain, gooseberry bushes 
Ffaethu, to till 
Fferyllaidd, chemical 
Ffumer, a chimney 
T?fy\ot, dust 
Ge\\e\%, pears 



viii 



DEHONGLIAD. 



Gogawr-feillion, sainfoin 
Gogfran, jackdaw 
Gollyngle, an outlet 
Gronynfaen, granite 
Gwaglwyf, lime tree 
Gwddf-leni, shawls 
Gwif, a lever 
Gwrthsur, alkali 
Gwrtaith, excrementitious manure 
Gwrthfraenol, antiseptic 
Gwymon, sea-weed 
Gwyntylliad, ventilation 
Halen y graig, saltpetre 
Hyddygl, soot 
Hyfriw, friable 
Hylosg, gas 
Isgell, soup ; tincture 
Llestraid, bushel 
Llymeirch, oysters 
Llindys, caterpillars 
Madarch, fungus, toadstool 
Mangles, mangle wurzel 



Maip, neu Erfin, turnips 
Meddygly cordial 
Mefus, strawberries 
Moron, carrots 
Mwgdarthiad, evaporation 
Olew-deisen, oil-cake 
Osai, cider 
Peiriant, machine 
Peiswyn, chaff 
Pigoglys, spinach 
Priddfaen, brick 
Pwd, rot 

Pyglen, tarpaulin 
Rhadell, a grater 
Rhefr-chwistrell, elastic tube 
Rhyswydd, currant trees 
Siglenydd, morasses 
Sugaethan, poultice 
Sygnedyddu, to pump 
Trydaniaeth, electricity 
Ysgrech y coed, the jay 
Ysgothfaoedd, nightsoil 



Y 



FFERMWR. 



ARWEINIAD I MEWN. 

Amaethyddiaeth yw y gelfyddyd o godi y cnwd 
mwyaf, am yr amser hwyaf, trwy mor lleied o draul ag 
a ellir, a hyny heb hespau y tir. Dyma y prif beth 
sydd yn ngolwg yr amaethwr; a dylai ei holl weith- 
rediadau gael eu lly wyddu gan yr egwyddorion eglur 
cynwysedig yn y darluniad hwn o'i gelfyddyd. I 
gyraedd y dyben bwn, ac i ddwyn yn mlaen ei weith- 
rediadau yn llwyddiannus, mae rhagfwriad a diwyd- 
rwydd yn angenrheidiol, yn nghyd a meddwl abl i 
ganfod, a pbarod i fabwysiadu pob gwelliant. Dal- 
iedydd tyddyn wedi ei esgeuluso a'i gamdrin a wna yn 
ami achwyn ar ei dlodi, neu waelder y tir ; a phe cy- 
feirid ef at dyddyn arall o gyffelyb ddaear, ond yn cael 
ei drin yn drefnus, yr ateb fyddai, " Oh ! ond y mae 
yna lawer o fanteision nad oes ar fy nhyddyn i." A 
pheth mewn gwirioneddyw y " manteision" hyn ? Diwyd- 
rwydd, iawn driniaetb, a threfn — cyson ymarferiad o 
ba rai sydd wedi gwneud siglenydd Holland yn fwy 
ffrwytblon na gwastadleoedd breision Italy ; a thrwy 
yr ymarferiadau hyn yn unig y sicrheir hwylusdra a 
llwyddiant i'r amaethwr Prydeinig. 

Mae gwahanol ddulliau o amaethu yn caaV^w. 
yn mlaen yn ngwahanol lanau o'x n^VsA, ^.Vjxc^ ^^sw^^ 

arferlad neu neillduolrwy&d \\earo\ \ wcl^l 

ffiredin, gellir yn ddiogel aicxa\x m*& ^ ^^^^^^^ 
2 



2 



ARWEINIAD I MEWN. 



amaethu yn ddiamheuol yw y goreu, sef, yr hwn a rydd 
ac a bard i roi y cynyrch mwyaf ar y draul leiaf. Pe 
buasai y ddaear wedi ei bwriadu i gynal amaelhwyr yn 
unig, gallesid cael digon o gynyrch trwy ychydig dra- 
fferth ; ond y mae dospeirtb ereill i'w cynal, a rhaid i'r 
amaethwr roi cyfran o gynyrch ei dir yn gyfnewid am 
eu llafur. Gan byny, mae amaethiad trefnus a llwydd- 
iannus yn buddioli pob dosparth, ac y mae angenrheid- 
Twydd ar fod i bob man gynyrchu y cyflawnder mwyaf 

ymbortb ar y cyfartalrwydd lleiaf o gost. 

Gyda golwg ar fuddioldeb a cliyfleusdra tyddyn, mae 
llawer yn sefyll ar ba fath adeiladau a fyddo arno. Os 
bydd y ty byw yn rhy fychan, neu mewn cywair ddrwg, 
mae cysur y deiliad yn cael ei gyfyngu, ac os na fydd y 
beili a'r tai allan yn ddigon i'r anifeiliaid, ac i'r rheidiau 
pertbynol i'r lie, neu os byddant wedi eu cyfleu fel ag 

1 achosi colliant amser, gwaith, ^gogwr, neu achles, 
mae'r amaethwr felly yn cael ei osod dan anfantais, a 
byddai yn fuddiol i, yn gystal ag yn ddyledswydd ar 
feistr y tir ei gynorthwyo, trwy beri gwneud y gwell- 
iant a'r cyfnewidiadau angenrheidiol, fel ei galluogeref 
i wneud y goreu o'r tyddyn. Dylai maintioli y ty byw 
a'r tai allan gael, o gwrs, ei reoleiddio gan faintioli ac 
ansawdd y tir ; a dylent gael eu cyfleu fel ag i arbed 
trafferth diangen, ac er hwylusu pob beth i gydweith- 
redu. Yn gyffredin, dylai yr adeiladau gael eu trefnu 
yn bedairongl, yn amgylchu y beili, yn mha le y porthir 
y da a'r moch, ac yn mha le y mae'r achles yn cael ei 
gasglu. Dylai derbynle i'r biswail gael ei wneuthur 
mewn man cyfleus, a dylai fibs gauedig gael ti gwneud 
i arwain y cwbl iddo, o'r beidai, ystablau, tylcau, ac o'r 
tf byw, oddieithr fod rhy w le gwahanol yn ei ymyl er 
derbyn y gwlybwr a deflir allan o bono. 

Mae y rhan fwyaf o diroedd o ansoddau gwahanol, yn 
eynwys tir i'w Jafurio a thir i'w boii a phan fyddo 
&My» dylai y baiJiau a'r tai a\\an gae\ %vnvtM^ ^xv 
gyfktebol. Dylai, befyd, fod ax \xA> ^ *\ * 



ARWEINIAD I MEWN. 



3 



faiutioli, gottai i'r gweithwyr a'u teuluoedd, cysuron pa 
rai ni ddylent gael eu hesgeuluso. Geill dynion ieueinc 
sengl cyflogedig wrth y flwyddyn fel gweision, fyw yn 
y ty gyda'u meistr, yr hwn felly a alluogir i arolygu eu 
hymddygiadau ; yr hyn sydd o fawr bwys, ond a 
esgeulusir yn ormedol. Yr un modd hefyd y gellir 
. dyweud am y morwynion, i ba rai y mae y feistres yn 
lie mam. Yn y golygiadau hyn mae gan benau teulu- 
oedd ddyledswyddau pwysig i'w cyflawni; mae eu 
siamplau a'u rheolau, i fesur mawr, yn llunio moesau 
ac arferion y rhai a ymddibynant arnynt. 

Rhaid i'r amaethwr, os ewyllysia ffynu, fod nid yn 
unig yn weithgar ac yn ddiwyd ei hun — y cyntaf i fynu 
yn y boreu — y cyntaf ar y maes — ar diweddaf yn myned 
i orphwys ; ond rhaid iddo hefyd fod yn ofalus am ei 
dderbyniadau a'i daliadau, fel y gallo yn gyffredin wybod 
pa fodd y mae yn sefyll, a pheth yw'r enill a'r golled 
• yn mhob nwydd, pa un bynag a'i anifeiliaid, llafur, neu 
unrhyw gynyrch arall. Cyfrifon cyflawn a manwl yw 
hanfod llwyddiant mewn masgnach. Heb hyn ni all 
amaethwr, masgnachwr, na Uaw-weithiwr obeithio 
Uwyddo. Dylai amaethwr hefyd gadw llyfr er cofres- 
tru yn feunyddiol enwau ei weithwyr, a pha fodd a pha 
le y cadd pob un ei roi ar waith ; a hefyd coflyfr er rhoi 
ynddo sylwnodau ar bethau o bwys ar ei dir ei hun, 
neu'r eiddo ei gymydogion — megys profion o wahanol 
wrtaith, neu ryw ddull neillduol o amaethu, neu, mewn 
gair, unrhyw beth a fyddo yn debyg o'i fuddioli ei hun 
neu arall. Y fath gofnodiadau, os gwneir yn fanwl 
mewn pryd, a allant fod yn llesiol mewn amser dyfodol. 

Bydd pob meistr ystyriol yn barod i gynorthwyo 
deiliad ymrous mewn gwellau ei dir. Y buddioldeb 
uniongyrchol o'r cyfry w welliant a fwyneir gan y deil- ^ 
- iad, ond y lies canlyniadol a phata,o\^\ivc\>x^^ ^x \sskssNx^ 
Mae'r ddau yn cael eu lleaau, 7 xvwIXV ^varw^x^^ 
a'r Hall yn ddiweddol ; a ^ fcfcwoL «3^^^, 

draul, yn mhob achos, i'r graddaa ^ ^ 



4 



ARWEINIAD I MEWN. 



iadau yn gofyn. Y dull cyfFredin o ranu y draul yw, 
y meistr i ddwyn y defnyddiau, ar deiliad i wneud y 
gwaith ; ond gan gadw golwg ar amser ac ar natur y 
gwelliant y cytunir arno, dylai y dull hwn gael ei gyf- 
newid mewn rhai achosion. Bydd meistr deallgar nid 
yn unig yn barod i gyfranu tuag at ddwyn traul pob 
gwelliant, ond cymer afael ar bob cyfleusdra er anog y 
deiliad i ymgymeryd a hyn, ac a'i cynorthwya, a'i 
cynghora, ac a'i cefnoga yn ei ddygiad yn mlaen. Os 
bydd cwteri neu gloddio yn ofynol, gwel y meistr fod 
eisiau, a dengys pa fodd i'w dwyn oddiamgylch. Os 
bydd y tai allan yn wallus neu yn anghymwys er cyfleu 
yr anifeiliaid yn briodol ; os bydd piswail-leoedd yn 
eisiau, neu ynte well cyflead ar y tai allan, er mantais 
ac elw i'r deiliad, ni fydd y meistr ddim yn ol o wneud 
ei ran yn y cwbl. Gellid cydmaru tir i beiriant mawr, 
gwerth yr hwn a ymddibyna ar yr elw a ellid wneud o 
hono, a hyny eilwaith ar berffeithrwydd gwneuthuriad 
ei holi ranau. O ganlyniad, mantais y perchenog, yn 
ddiameuol, yw edrych na byddo dim gwallus yn ei 
gylch ; tra y mae gan y meddiannydd hefyd ofal am 
dano yn gyfartal i'r draul aeth arno, ac i barad yr am- 
ser y disgwylia y bydd yn ei feddiant : oblegid heb ryw 
sicrwydd y caiff fwynau ei lafur, nis gellir disgwyl y 
gwnaiff y deiliad anturio unrhyw welliant. Pa un a 
ydyw y sicrwydd hwn yn cael ei roddi mewn ffurf o 
les am yspaid o amser, neu ynte ryw ffordd arall, nid 
yw o gymaint pwys ; ond y mae yn sicr o'r pwys 
mwyaf, na fyddo dim drwgdybiaeth yn yr achos rhwng 
y naill a'r Hall. Rhaid i'r deiliad deimlo diogelwch, 
neu ynte ni fydd grym ynddo i fyned yn mlaen ; ac y mae 
rhoddiad y teimlad hwn, yn mha ddull bynag y rhoddir 
ef, yn gorphwys ar y meistr. 

Yn mhellach, gall meistr deallus lesoli ei ddeiliaid 
mewn golygiadau eraill : trwy en o \>oY> Ww- 

j'aeth amaethyddol ; trwy gyfranu T^Tvg&^xrt. ^\vqk&&- 
/adau buddiol, ac felly dwyn daxv eu \^^tv^^wcl -3 



ARWEINIAD I MEWN. 



5 



profion a wnaed mewn cymydogaethau a gwledydd 
ereill. Geill, hefyd, fuddioli ei ddeiliaid yn ddirfawr, 
heb ond ychydig drafferth iddo ei hun, trwy wneud- 
prawf o'r manteision ac o'r anfanteision cymariaethol 
o'r gwahanol ddull o amaethu — o ansoddau gwahanol 
wrtaith, yn nghyd ar modd goreu i'w casglu a'u def- . 
nyddio — o natur yr amrywiol fathau o dir, ac o'r 
cylchyniad goreu o gnydau {the best rotation of crops). 
Geill, hefyd, wneud prawf o'r amrywiol offer llafurwaith 
a ddyfeisir o bryd i bryd, er lleiau trafferth a chwan- 
egu ffrwythlonrwydd ; a'r hyn a gai yn fwyaf cymwys 
i'w f harfer, gallai eu cymeradwyo neu eu prynu i'w 
ddeiliaid — gan fod pob gwelliant mewn amaethu yn 
arwain i welliant amgylchiadau y deiliaid, ac yn y pen 
draw i welliant eiddo y meistr. 

Ni fydd y meistr synwyrol yn ol o sylwi ar yr anifeil- 
iaid, ac o gynorthwyo ei ddeiliaid i gael y rhywogaethau 
goreu. Fe allai, nad oes un ddyledswydd o eiddo y 
meistr a ellid ei chyflawni mor hawdd, cyffredin, a 
buddiol a hon. Nid oes un peth yn gymaint o ddinystr 
i amaethwr a rhywogaeth ddrwg o anifeiliaid, ac nid yw 
yn alluadwy bob amser, yn enwedig i dyddynwyr 
by chain, ddyfod o hyd iddeu gwell ; yr hyn yn unig a 
ellir, trwy lawer o draul, trwy brynu rhai gwrrywaid 
o rywogaeth gymeradwy am bris uchel. Yn y cyf- 
ryw amgylchiadau, dylai y meistr eu cynorthwyo, 
trwy fynu iddynt y rhai goreu at y pwrpas. Pe 
mabwysiadid y dull hwn yn gyffredin gan berchenogion 
tiroedd, byddai, yn mhen ychydig o flynyddoedd, yn 
ddyfethiad ar bob rhywogaeth ddrwg a gwael o 
anifeiliaid ; pa rai sydd yn awr, er niwed i'r amaethwr 
a cholled i'r wlad, mor ami i'w gweled. Gwnaiff pob 
arlwydd ystyriol sylwi hefyd ar sefyllfa y cottai ar ei 
diroedd. Yn wybodus pa gymaint y mae iechyd % c\j^\«.^ 
a moesol ymarweddiad y gweitY^wyt ^xx \&\^<^^ 
ymddibynu ar ansawdd a Ibteiivasrw^ftA. ^ \^^^ 
cymer oM ar i fod i adeiladaet\v ^ coVX^v 



6 



ARWEINIAD 1 MEWN. 



iaeth i gael y sylw dyledus gyda golwg ar hyn, — fod 
dyhysbyddiad a gwynty Iliad priodol yn cael eu gwneud, 
— fod yr ystafelloedd yn ddigon o nifer a maintioli er 
cyfaddasrwydd i deulu y gweithiwr; fel na byddo y 
tylwyth ieueinc o wahanol ystlen yn cael eu gorfodi, 

me gy s y mae y n awr y° r °y am ^» i gysg u y n y r un 

ystafell, er dadymehweliad pob gweddeidd-dra, ac er 
dyfetha y teimladau gwylaidd a'r attaliadau moesol 
■hyny sydd yn cyfansoddi ymddiffynfa mor bwysig er 
rhe»leiddio y fuchedd mewn bywyd dyfodo^ Ac yn 
unig trwy ofalu am yr oil o'r pethau hyn, y sicreir y 
canlyniadau goreu i'r meistr, y deiliad, a'r gweithiwr ; 
yna gwna pob un o honynt fFurfio rhan o un teulu 
mawr, wedi eu rhwymo yn un mewn dyddordeb a 
theimladau, y naill yn barod i gynorthwyo y Hall yn 
ngwahanol ddamweiniau bywyd, ac mewn gweithio allan 
y pwnc o gael y tir i gynyrchu y cnwd mwyaf am 
yr amser hwyaf, ac am mor lleied o draul ag y byddo 
modd. Pa fodd i gyflawni y gorchwyl pwysig hwn, 
yw y gosodiad sydd i gael ei drin yn ei wahanol ran- 
iadau yn y tudalenau dyfodol. 



HINSAWDD. 



7 



HINSATfDD (Climate). 

Yn mhob gweithrediad amaethyddol, dylid sylwi ar 
natur yr hinsawdd. Yr hinsawdd hyny y gellir bod 
allan yn gweithio am y nifer fwyaf o ddiwrnodau yn j 
flwyddyn, ac a gynyrcha ac a addfeda y toraeth mwyaf 
o ffrwythau, a hyny gyda'r sicrwydd mwyaf, raid ei 
ystyried y goreu ; a'r un sydd yn ddarostyngedig i 
gyfnewidiadau mawrion a disymwth yn ei dymorau yw 
y gwaethaf. Mae hyn mewn rhai gwledydd, lawer 
gwaith, wedi dinystrio y cnydau yn gwbl. Weithiau, 
sychder paraus — weithiau, gormodedd o wlaw — aphryd 
arall, deifiad a brychni (blight and mildew) a niweidia y 
cn wd yn fawr. Yr hinsawdd mwyaf dymunol i'r amaeth- 
wr yw yr un y caifF dy wydd sych i hau, a chynar-wlaw, 
haf a hydref gwresog, a rhewogydd yn y gauaf mewn 
olyniad cymedrol. Mae gan uchelder y tir ddylanwad 
mawr ar yr hinsawdd. Pa uwchaf yr elom, mae'r awyr 
mewn cyfartalrwydd yn dyfod yn oerach, ysgafnach, a 
theneuach, ac a Uai o swmp o honi yn yr un faint o le. 
Dyn yn anadlu ar ben Mynydd Blanc ni sugna i mewn 
ond haner cymaint o awyr ag a wnai yn gydwastad a'r 
mor ; ac y mae'r awyr yn oerach i'r unrhyw gyfartal- 
rwydd. Effeithia hyn ar y bywyd llysieuaidd yn gy- 
ffelyb ag ar y bywyd anifeilaidd. Ni chynydda gyda'r 
un bywiogrwydd mewn lleoedd uchel ag y gwna mewn 
lleoedd itel ; a hyny oblegid effeithiau attaliadol oerni 
a difFyg awyr. Yn gyfFredin, mae tiroedd 400 trodfedd 
uwchlaw y mor yn llawn deg diwrnod yn ddiweddarach, 
ac yn gofyn eu hau gymaint a hyny yn gynt na'r rhai 
a fyddo yn gydwastad ag ef. 

Mae sefyllfa ac ansawdd y wlad hefyd yn effeithio ar 
hinsoddau. Mae bod gerllaw y mor, yr hwn yw cyfar- 
talwr mawr tymerusrwydd, a chyfryngiad mynyddoedd 
er tori grym y gwynt, yn gyfFredin, yn cymedroli llym- 
der hinsawdd oer. Gwna yr uwx\\y« V^^. 



8 



GWAHAN0L FATHAU 



chwanegu lleithder hinsawdd, canys y mae mynyddoedd 
yn tynu cymylau ac yn peri gwlaw; Hinsawdd yn • 
cynwys cyfartalrwydd cymesur o leithder a gwres yw'r 
addasaf i lyseuyddiaeth. Gwnaiff yd-gnydau addfedu 
yn dda mewn hinsawdd laith, os byddir wedi cael tymor 
sych i hau, a'r tir wedi cael ei fFaethu yn dda, a'i agor 
fel y gallo lleithder gormodol gael lie i redeg ymaith. 
Gellir rhagflaenu effeithiau hinsoddau gwlybion trwy 
ddyhysbyddiad (draining) priodoJ. Gwna hyn gyfranu 
sychder a gwres i'r tir, ac a welld hinsawdd a fyddo yn 
naturiol oer a Uaith ; ac ni ellir talu gormod o sylw i'r 
rhan hon o amaethyddiaeth. Fel y byddo y tir yn cael 
ei fFaethu ac yn cael ei ddyhysbyddu, mae'r hinsawdd 
yn dyfod yn sychach, ac yn fwy cyfartal mewn tymerus- 
rwydd. Ond os bydd y gwlybaniaeth yn cael ei oddef 
i ymgasghi mewn corsydd, a siglenydd, a llynoedd 
llonydd, cyfyd yn gymylau a niwl er gorchuddio yr 
haul ac oeri yr awyrgylch. Yn y gwledydd lie mae 
rhewogydd y gauaf yn faith a llym, syrth trwch cyfat- 
ebol o eira er gorchuddio a chysgodi y tir. Oni bai 
hyn, mae'n debygol, y gwnai llymder yr oerfel ladd y 
bywyd llysieuaidd. Mae'r eira, gan hyny, yn werth- 
fawr iawn fel mantell gauaf i'r llysiau, ac er attal coll- 
iant y gwres naturiol o'r ddaear ; yr hyn a welir . yn 
amlwg ar doddiad yr eira wedi yr aroso ychydig ar 
borfaudir. 

GWAHANOL FATHAU O DDAEAR (Soils). 

Mae y pridd neu arwyneb y ddaear, gan mwyaf, yn 
gynwysedig o fanion a rhanau adfeiliedig creigiau, ac y 
mae ei ansawdd yn ymddibynu ar natur y defnyddiau 
a'i cyfansoddant. Mae gwlaw, llewyrch haul, a rhew, 
yn nghyd ag effeithiau symudiadau yr hylifau wybrenol, 
ya cyson chwalu y creigiau, ac yn rhyddau m&n 
roaynau oddiar en hwyneb, er ffurfio "haexv o \>tv^Sl «t£v- 
ynt ac o'i cwmpas ; tra y mae'x afcmy&i ^ix^^ 



O DDAEAR. 



9 



rhedegog yn ei ddwyn ymaith i'r gwastadedd islaw. 
Felly y mae ein dyffrynoedd ffrwythlon a'n dolydd 
breision yn raddol, yn nghwrs llawer o flynyddoedd, 
wedi eu cyfansoddi. Prif hanfodion gwahanol fathau 

bridd, yw sand, clai, a chalch. Bod yn wybodus o 
natur y tir, yn nghyd ag o'r dull goreu i'w drin, fel ag 

1 ddwyn allan, a gwellau ei ansoddau, yw yr hyn yn 
unig a sicra 4 elw i'r amaethwr. Mae i ffrwythlonrwydd 
pob matH o dir derfynau, tu hwnt i ba rai ni wna gwr- 
teithiad yn unig ei ddwyn yn mlaen. Yr hyn a ddylai 
yr amaethwr, gan hyny, ei wneud yw, gwellau ansawdd 
y tir, trwy gymysgu ag ef o'r newydd ansoddau ffrwyth- 
lonrwydd yr hyn . yr oedd o'r blaen yn ddiffygiol o 
honynt ; megys cymysgiad o glai a marl, yn nghyd a 
phridd mawnog a sandog, sialc a chlai, a chalch a 
phridd marlaidd a lleidiog. Fel hyn y gellir gwellau 
ansoddau, a chwanegu ffrwythlonrwydd pob math o 
dir. Mae'r ddaear yn amrywio yn fawr mewn lliwiau. 
Bydd un ran agos yn ddu, arall yn wyn, arall yn goch, 
ac arall yn Uwyd, yn ol natur y gwaelod, neu y creig- 
iau o ba rai y mae y pridd yn cael ei gyfansoddi. Mae'r 
ddaear fawnog bob amser yn ddu neu yn llwyd-ddu 
iawn, tra y mae natur yr haiarn yn ei chochi, a hyny 
heb leiau ei ffrwythlonrwydd. Gellir dosparthu y 
gwahanol fathau dan y penau canlynol, sef: sandog, 
grafelog, cleiog, sialcaidd, lleidiog, mawnog, a marlaidd. 

Daear Sandog. — Sand pur sydd falurion y graig 
gallestr, ac y mae ei sefyllfa naturiol y fath naddeil 
ddim gwlybaniaeth, na chwaith gynyrchu un math o 
lysiau ; ond pan gaffo clai, marl, neu unrhyw fath arall 
o bridd a fyddo yn feddiannol ar ansoddau glydiog ei 
gymysgu ag ef, gellir ei amaethu gyda mantais. Mae 
amaethwyr Norfolk trwy hyn wedi gwellau eu tir 
sandog a diffrwyth, a'i wneud yn ffrwythlon rha^<ysLQv\. 
Mae tir sandog, pan barotoex ^ ^ss^v^ 

toreithog a ddichon i neb &xa£o&. ^tav* ^T^^ 



10 



GWAHANOL FATHAU 



defaid, ac hefyd i'w droi yn achlysurol yn dir pori. Y 
cnydau sydd i'w codi ar dir sandog ydynt — maip, 
cloron (potatoes), moron cochion (carrots), mangles 
(mangel-wurzel), haidd, pys, meillion (clover), a phob ' 
math o laswellt. Ond nid yw y fath hyn o dir yn 
gyffredin yn ddigon cryf i ddwyn gwenith a ffa. 

Daear rafehg. — Mae hon yn ei natur yn debyg iawn 
i'r un o'r blaen, ac yn gofyn yn agos yr un driniaeth. 
Mae yn gyffredin yn cael ei hystyried yn ddaear wancus. 
Gan ei bod o ansawdd mor chwalda, mae yn sychu yn 
union, ac y mae ami gafodydd, yn gystal ag ami ach- 
Iesiad, yn angenrheidiol er parau ei ffrwythlonrwydd. 
Mae yn addas iawn i gloron, maip, a glaswellt hadau ; 
ac yn taro hinsoddau gwlybion yn dda. 

Daear gleiog. — Mae clai, neu ddaear glydiog, y fath 
waethaf ag a all amaethwr ymwneud a hi. Ond fe eliir 
ei gwellau yn fawr trwy gymysgu sand, calch, marl, 
sialc, a phob math o ddefnydd calchaidd a hi. Llydw, 
mawn, beili-wrtaith (farm yard manure), ysgybion a 
chrafion ystrydoedd a heolydd, a helaethrwydd o sialc, 
sydd oil yn dda iawn er ei ysgafnau a'i ffaethu. A 
thrwy ddefnyddiad helaeth o'r pethau hyn, yn nghyd a 
dyhysbyddiad a ffaethiad gofalus, gall y cyfryw ddaear 
a hon gael ei gwneud yn ffrwythlon iawn. Mae tir 
cleiog yn ami mor wydn a glydiog o natur, fel y para 
yn wlyb trwy yr haf. Try yr aradr y pridd i fynu yn 
dywyrch gwydn, fel y mae gydag anhawsdra y gellir 
eu gwahanu. Mae tir o'r fath hyn yn gofyn llafur ac 
arian cyn y gellir ei amaethu yn dda ; ond fe ellir ei 
wneud, ac yn gyffredin, gwnaiff dalu yn dda yn y pen 
draw. Mae y fath yma yn gymwys i ffa, gwenith, 
ceirch, pys, meillion, efrau, a gwair, ond nid mor addas 
i'w droi yn dir pori. Ychydig o gloron a maip a godid 
gynt ar dir cleiog ; ond gyda y dull diweddar o dyhys- 
byddu a diwyllio, gellir ei wneud gyda rhwyddineb. 
Z>aear sialcaidd — a gyfansoddit gan mv^aX. o 
vyddjaii calchaidd, ond yn ami yn gjio^^^ * 



O DDAEAR. 



11 



weddau eraill, i raddau mwy neu lai. Pan fo yn 
gymysgedig a sialc, lawer o glai, a sylweddau priddlyd 
ereill, mae y tir yn dyfod yn afaelgar ac yn ffrwythlon ; 
ond pan fyddo llawer o sand a grafel yn gymysgedig ag 
ef, mae yn ddiafael ac yn bur ddiffrwyth. Y cnydau 
a godir ar y fath yma, yn benaf yw, pys, maip, haidd, 
gwenith, a meillion. A phan y byddo y tir wedi ei 
weithio allan, gwnaiff wedin gynyrchu gogawr-feillion 
(sainfoin), yr hyn hefyd a'i brasa; oherwydd paham 
fe'u codir raewn helaethrwydd yn neheudir Lloegr. 

Daear leidiog — a gyfansoddir o'r manion goreu o 
bridd a chlai a olchir ymaith gan wlaw a dyfroedd 
rbedegog, ac a arosant mewn dyffrynoedd isel, trwy ba 
rai y rhed yr afonydd, ac ar y morf eydd, lie y daw y 
llanw i mewn ac a'i brasa a'i gynyrchion beliaidd. 
Tiroedd lleidiog sydcUyn gyfFredin yn wastad, a chy- 
nyrchant gyflawnder o laswellt, gwenith, ceirch, haidd, 
ffa, pys, meillion, ac efrau ; ond gan eu bod gan mwyaf 
yn isel, ac o herwydd hyny yn llaith, dylent gael calch 
yn achlysurol, a hefyd dylid bod yn ofalus i gadw y 
ffosydd yn agored. 

Daear farlaidd — sydd gynwysedig o glai, sand, a 
sylwedd calchaidd, yn nghyd a chyfran o falurion llys- 
ieuaidd, a gellir ei desgrifio yn llai glydiog na chlai, ac 
yn fwy felly na sand. O bob math dyma'r mwyaf dy- 
munol i'r amaethwr. Mae y cwysau yn hawdd eu 
chwalu, a'r tir yn hawdd ei drin ar bob tymor. Mae 
yn hawddach ei aredig na thir cleiog, a gwnaiff oddef 
cyfnewidiadau y tymorau yn well. Gellir ei bori neu 
% ei lafurio bob yn ail, a hyny gyda buddioldeb. 

Cors, migwyn, neu ddaear fawnog. — Mae'r fath yma 
yn cynyddu yn fawr yn yr Iwerddon ac yn Scotland,- 
ac i raddau yr* Lloegr, yn enwedig yn y rhanau gor- 
llewinol, o herwydd eu bod yn fwy llaith. Ac y mae 
lleithder yn angenrheidiol er cyt^ddrnttweu ^^^^ 
fod mawn, gan mwyaf, wed\ ca&\ ^ ^Occt^s^^^ 
ninystriad hen goedwigoedd — ^ cofc^ ^ 



12 



GWAHANOL FATHAU O DDAEAR. 



cwympo gan dymestl, neu gan ddadfeiliad naturiol, ac 
yn cael eu gadael ar y llawr, a orchuddiwyd gan fwswn 
a llysiau ereill {lichen) ; a chan fod rhyddrediad y dwfr 
fel hyn yn cael ei rwystro, cyfodai llysiau dyfrol, megys 
cyrs, brwyn, cors-feillion {marsh trefoil), &c., i fynu; a 
dadfeiliant, gan adael haen o sylwedd Uysieuaidd, yr 
hwn a elwir mawn, ar eu holau. Ac fe gynydda y naill 
flwyddyn ar ol y Hall. Mae tyfiant y llysiau dyfrol 
hyn yn gyfartal i'r gwlybaniaeth a fyddo oddeutu eu 
gwraidd, ac y mae dyfnder y corsydd, hefyd, yn cael ei 
achosi gan yr un peth. Mae y ceuedd yn dal gwlyban- 
iaeth, ac yma y mae y llysiau dyfrol yn cael mwyaf o dwf, 
ac felly yn raddol llenwir y ceuedd i fynu. Oddi yma 
gwelwn nad yw y mawn ond sylwedd Uysieuaidd wedi 
myned dan wahanol gyfnewidiadau, ac eto heb ei lwyr 
ddadgysylltu. Mae dwfr yn anhfcbgorol er cyfansoddiad 
mawn ; ac fel y byddo y ddaear yn llai neu yn fwy dwr- 
11yd, mae gwahanol lysiau yn cael eu cynyrchu. Mae 
mawn yn feddiannol ar ansawdd rwymol, yr hyn a 
ddeillia mae yn debyg oddiwrth risgl dadfeiliedig coed, 
a'r mal (gum), a'r rhwsin a gynwysa. Mae yn debyg 
hefyd fod y llysiau o ba rai y cyfansoddir y gors, trwy 
offerynoldeb naturiaeth, ag ynddynt sylwedd gwrth- 
fraenol (antiseptic), yn rhwystro eu dadfeiliad eu 
hunain. Mae Uynoedd a phyllau dyfnion mewn rhai 
manau, wedi eu llenwi i fynu gan gynyddiad graddol y 
mawn ; ac yr ydys wedi sylwi fod ymweithiad swyfol 
(fermentations) yn digwydd yn y manau byny. Mae 
sylwedd hylosg (gas) yn cael ei daflu ailan, fel y mae 
yn afiachau y gymydogaeth ; ond y mae daear fawnog # 
sech bob amser yn cael ei hystyried yn iachus. 

Gwaelod (sub-soils). — Yn y dewisiad a thriniad un- 
rhyw o'r gwahanol fathau a enwyd, ni ddylai natur y 
gwaelod gael ei anghofio, oblegid mae ganddo bob amser 
ddylanwad mawr ar briodoleddau cynyrchiol yr Wyneb. 
Gyda gwaelod bas, y mae yn amhosiiVA eofomovya. t^^- 
Jon nagwynion, maip na cbloron, &c.\ c^^^jm^a^ 



GWEITHREDIADAU AMAETHYDDOL. 13 



rhai hyn yn wastad yn ymddyfnau ac yn lledu eu 
gwreiddiau ; ac ni allant dyfu, oni chant ddyfnder daear. 
Gellid gwellau basder y tir yn gyffredin, i raddau 
mawr beth bynag, trwy defnyddio aradr i'r pwrpas 
(sub-soil plough), er rhwygo a rhyddau y gwaelod caled. 
Trwy y gweithrediad hwn, yn nghyd a dyhysbyddiad 
trwadl yn flaenorol, dichon i unrhyw fath o ddaear gacl 
ei gwneud i ddwyn ffrwythau toreithiog. Adnabyddir 
ansawdd y ddaear weithiau wrth y llysiau a gynyrcha o 
honi ei hun ; ond nid bob amser y mae yr arwydd hwn 
yn ddiogel ; er pa bryd bynag y byddo gormod lleith- 
der yn aros, bydd yn gyffredin yn cael ei ddilyn gan 
dyfiant brwyn, yr hyn a ddengys ibd eisiau dyhysbyddu. 
Geill anamlder y borfa ddeilliaw oddiwrth waelder y tir, 
neu oddiwrth ddiffyg gwlybaniaeth ; er mewn tymor 
gwlyb, geill tir bas a gwael gael ei wisgo a gwyrddlesni, 
tra y byddo tir cleiog cryf i'r gwrthwyneb. Wrth farnu 
tir, gan hyny, dyled ystyried yr hin ; ac eto ni ddylem yn 
hollol gymeryd ein harwain gan yr olwg allanol. 

GWEITHREDIADAU AMAETHYDDOL 
(Agricultural Operations). 
Gellir dwyn amaethyddiaeth yn mlaen yn llwydd- 
iannus, yn neillduol ar dyddyn bychan, heb ryw 
wybodaeth wyddoregawl (scientific) anghyffredin, er 
fod hyn yn gwneud i fynu ran fawr o'r llyfrau a gyfan- 
soddir ar y pwnc ; ac yn briodol felly, oblegid mae 
Rawer o bethau buddiol iawn wedi cael crybwyll am 
danynt gan ddynion o wybodaeth wyddoregawl, pa rai 
nad oedd ganddynt unrhyw wybodaeth ymarferawl, o 
amaethyddiaeth ; ond ni chaiff yma beth bynag ddim ei 
arganmol er ei fabwysiadu, ond sydd eisoes yn bro- 
fedig ; fel na byddo achos i'r amaethwr i ^ 
antur am ddim, ond mwyn&o. 7 \s^.^s^s^ ^SSsrSn% 
oddiwrth y profion helaetiv aydd «^ ^tsr^ ^ 

barod. Wrth hau tir, dylid y atyrad. ^ fcw*. ^ 



14 GWE1THREDIADAU AMAETHYDDOL. 



uwch na'r mor ; oblegid mae gan hyn ddylanwad mawr 
ar ansawdd y cynyrch. Pa uchaf y lie, arafaf y tyfiant 
a mwyaf anffrwythlon y borfa ; ac os yd, bydd y gwellt 
yn fwy na'r pen, ac ni addfeda cystal nag mor gynar. 
Yr uchder cyfFredin y gellir codi llafur arno yn Mryd- 
ain yw o 660 i 800 o droedfeddi uwchlaw y mor ; ond 
mewn rhai manau, gellir codi haidd a cheirch gweddol ar 
yr uchder o 900 i 1000 o droedfeddi. Mewn cyfartal- 
rwydd i wellad y tir trwy blanigfeydd cysgodfawr, a 
dyhysbyddiad, mae'r uchder ar ba un y gellir codi llafur 
yn fwy. Codir cnydau da o haidd a cheirch gerllaw 
Edinburgh ar yr uchder o 800 troedfedd. Ond yn 
gyfrredin, mwy buddiol fyddai cadw y fath yn dir pori. 

Mae'r tir fyddo ar lan dwfr rhedegog yn iachach na'r 
hwn fyddo gerllaw llynoedd llonydd a hesgog. Oddiwrth 
ddwfr marw (stagnant waters), lie y mae'r awyrgylch yn 
afiachus, cyfyd tarth afiach ac a ymlusga ar hyd y glen- 
ydd cyfagos, er niweidio y cnydau yn fawr. l'r gwrth- 
wyneb, mae dyfroedd rhedegog yn puro'r awyr, ac . yn 
yn fuddiol iawn i'r cnwd ac i'r anifeiliaid. Mae ffordd 
bell i'r farchnad yn golled fawr i'r amaethwr ; a lie byddo 
y ffordd yn gas, mae ychydig o honi cynddrwg a phe bai 
un dda lawer yn mhellach. Mae gwerth tyddyn, gan 
hyny i raddau nid bychan, yn ymddibynu ar rwyddineb 
a hwylusdra y ffordd a fyddo o'i gwmpas er myned ar 
cynyrch i farchnad fanteisiol. 

Mae gweithrediadau amaethyddol mor amrywiol a 
lliosog, fel y mae yn angenrheidiol bod yn fyr ar bob un 
o honynt mewnllyfr o faintioli hwn ; gan hyny cynygiwn 
osod i lawr yn unig y rheolau mwyaf pwysig ac angen- 
rhediol er iawn drefniad tir amaethedig, ac er diwylliant 
tir diffaith ; yn nghyd a rhyw sylwadau a allant yn naturiol 
gyfodi oddiwrth ein hymdriniaeth. Ond gobeithiwn, er 
hyny, na esgeulir dim ag a fyddo o bwys i'r amaethwr 
2*w wybod, oddieithr rhyw bethau bychain ag y cymerir 
yn gani&taol fod pawb yn hysbya o ^^NTwwxk^ 
yn y He cyntaf, rai sylwadau ar dir pern, cyciTO^^^j^ 



TIR PORFA. 



15 



mlaen i son am ddiwyllio tir gwyllt, nag am drin tir 
arddadwy. 

TIR PORFA (Grass Lands). 

Mae tir porfa o ddau fath, doldir ac ucheldir. Mae 
y naill yn gwahaniaethu oddiwrth y Hall, ac y mae pob 
un hefyd yn amrywio yn fawr mewn ansawdd, a chyn- 
yrch yn ol natur a sefyllfa y lie. 

Doldir. — Mae doldir gan mwyaf yn dir isel, ac o gyfan- 
soddiad lleidiog ; ac yn gyffredin cynyrcha gnydau tor- 
eithiog, ac y mae ei ansawdd fras naturiol yn gwneuthur 
achlesiad yn llai angenrheidiol nag ar yr uchel-diroedd. 
Mae doldir, oddiwrth ei sefyllfa isel, yn ddarostyngedig i 
fod yn gryn wlyb ; gan byny, dylid bod yn ofalus am y 
dyfr ffosydd ; ac onide, niweidir y cynyrch yn ddirfawr. 

Mae y rhan fwyaf o wair a ddifeir trwy y wlad yn gyn- 
yrch doldir. Lie byddo y nifer ofynol o anifeiliaid 
yn cael eu cadw, mae'r oil o'r gwair yn cael ei ddefn- 
yddio ar y tir, ac yn dycbwelyd dracbefn yn achlesiad . 
iddo, er cadw ei fFrwythlonrwydd i fynu. Yn y cy- 
mydogaethu agos i'r trefydd, gwerthir y gwair ymaith 
er diwalliant y dre. Yn y cyfryw fanau, y mae yn 
liawdd cael achles, yr hyn a alluoga yr amaethwr i fod 
heb wrtaith y beili i'w dir pori ac i'w dir llafur. Pa 
mor fras bynag yn naturiol y byddo doldir, eto, trwy 
baraus dori a dwyn ei gnwd oddiarno, gwneir ei hespau 
ef fel tiroedd ereill, a gofyna achlesiad cyfatebol i'r hyn 
a ddygir ymaith oddiarno. Rhaidfody ddaear hono yn 
fras iawn, a rydd yr. ail gnwd o wair heb waethygu, oni 
chaiff ei h'adnewyddu, naill ai trwy dail o'r beili neu o'r 
dref, gwrtaith o bridd neu ludw, calch, marl, sialc, 
neu ryw ddefnyddiau calchaidd ereill ; ac ni wna un 
amaethwr synwyrol oddef ei dir i gael ei hes\>a\L felbj . 

Ble bynag y mae moddion <fyt&a ^TT\$a\w&S 
gyfLeus, gellir cadw ffrwyt^lotvi^^^o^^V^^^^ 
' ygu dim am unrhyw yspaid o »msct^T«^ 



16 



TIR PORFA. 



redeg drostynt, os caiff hyny ei wneuthur yn ofalus, 
a'r tir ei ddyhysbyddu yn briodol, a'i gadw rhag dwfr 
marw. Ni ellir yn iawn brisio gwerth dyfrau yn neill- 
duol ar ddoldiroedd lie y mae y fath beth mor gyfadd- 
as ; ac y mae i'w ryfeddu na bai yn cael ei arferyd yn 
amlach, ac na bai pob nant a fFrwd yn cael eu defnyddio 
i hyn, yn He eu gadael i redeg yn ofer, gan ddwyn ymaith 
ddefnyddiau ffrwythloni, yr hyn a ellid mor hawdd ei 
gyfleu i'r tir. Er fod dolydd yn gyffredin yn cael eu 
gadael i ddwyn gwair, eto nid anfynych y maent yn cael 
eu defnyddio er porfau anifeiliaid ; ac y mae y cyflawn- 
der o laswellt a gynyrchant yn addas iawn ar eu cyfer. 
Y maent yn werthfawr iawn yn yr ystyr hyn, yn neill- 
duol ar dymorau o hir sychder. 

Ucheldiroedd — gellir cyfrif y rhai hyn yn cynwys yr 
oil na ddarfu i ni ei nodi dan y pen blaenorol ; hyny 
yw, y cwbl o'r mynyddau a'r bryniau o wahanol uchder, 
hyd y lleoedd isel a gwastad a elwir doldiroedd. Yn y 
fath arwynebedd eang ac amrywiol, ceir bob math o 
dir, a phob math o gynyrch. Y lleoedd uchaf, yn 
gyffredin, a ddefnyddir er cadw defaid, a'r rhanau ere ill 
na lafurir er cadw anifeiliaid ; neu mewn rhai manau, 
He y mae amgylchiadau yn rhoi, fe'u cedwir yn wair. 
Hyn, yn fwyaf neillduol, a gymer le yn gyfagos i dref 
y byddo gwerthiad da ar wair, a hefyd ddiwalliant 
rhwydd o achles i'w gael er adnewyddu y tir drachefn. 

Cawn ymddiddan eto yn mlaen am randiroedd myn- 
yddig,* ac ni wnawn yma ond yn unig sylwi y byddai 
yn gamsynied mawr i feddwl nad yw tir porfa, pa un 
bynag ai uchel ai isel y byddo, yn gofyn unrhyw ofal 
am dano. Mae cael ei chwynu yn beth mor angen- 
rheidiol i dir pori ac i dir llafur, ac os ei esgeuluso 
gaiff, bydd y canlyniad i'w ganfod yn fuan yn ansawdd 
y llysiau a gyfodant ar hyd-ddo. 

Os caiff y dom ar ol yr aiiifeiiiaid ei adaei heb ei 

* Gwel "Diwylliant Poifa-dir Oet," \uda\«u^ 



TIE PORPA. ' 



17 



wasgaru, gwnaiff niwed mawr i'r borfa ; ond os caiff ei 
chwalu o gwmpas, gwna frasau y tir heb niweidio dim 
ar y tyfiant ; neu ynte byddai yn well eto pe'i casglid 
at ei gilydd i fan cyfleus, a'i wasgaru drachefn dros y cae 
ar dymor priodol. Mae piswail anifeiliaid yn fuddiol 
iawn fel achles, ac er cadw i fynu ffrwythlonrwydd y 
borfa ; er y gwnaiff, fe allai ar dymor sych iawn, 
niweidio y glaswellt yn y fan lie y disgyna ; ond ei 
ansoddau achlesawl yn fuan a redant o gwmpas, a 
gwnaiff y gafod gyntaf eu cyfrodedd wasgaru. Nid 
oes un math o achles yn y cymhwysiad o hono at 
un math o dir a wnaiff effeithio mor uniongyrchol 
ac y gwna y biswail, neu yr hyn a red allan o'r 
ystablau, beudai, neu luestai anifeiliaid. 

Mae dyhysbyddiad mor angenrheidiol i ofalu am dano 
mewn tir pori ag ydyw mewn tir llafur ; canys oddieithr 
i'r gwlybaniaeth gormodol gael ei symud, ni bydd y borfa 
yn felus, maethlon, na chyflawn. Os bydd brwyn, neu 
ry w lysiau ereill a fyddo yn hoff o wlybaniaeth yn ym- 
ddangos, mae yn Uawn bryd ymosod yn nghylch dyhys- 
byddu ; oblegid nes y gwne'ir, yn ofer y disgwylir am 
gnwd da o laswellt, porfa, na gwair. Gwelleir pob 
tir yn fawr, a thir pori yn gymaint ag un, trwy ei 
wneuthur yn gaeau trefnus. Fe'i gwneir yn fwy cys- 
godol, a thrwy hyny yn fwy tyfiannol. A gwna newid 
yr anifeiliaid, yn achlysurol, o'r naill gae i'r Hall, ad- 
newyddu y borfa, a gwneuthur yr un faint o dir yn abl 
i gadw chwaneg o honynt nag y gwnai, pe heb ei ranu 
yn gaeau. 

Dylid bod yn ofalus i ddiwreiddio pob chwyn a 
llysiau neweidiol ; megys ysgall, tafol, danadl, &c, ac 
i ragflaenu tyfiant eithin, drain, banadl, neu ddrysi yn 
y maesydd, pa rai, a ddylent gael eu cadw yn glir 
oddiwrth anialwch o bob math. Dylai y perthi gael eu 
cyson drwsio, a'u cadw o fewn terfynau, fel 
y tir mor helaeth a rhydd ag y "Vi^d^o xc^^ > «t x^SsjsxX 
y glaswellt, yr hwn yn a ^iasoiQ^ 



18 



Y GLASWELLT CELFYDDYDOL. 



anifeiliaid. Os, trwy esgeulusdra a cham driniaeth 
flaenorol, y bydd y tir wedi ei ddiffaethu gan fwswm na 
ellir ei ddifa trwy ddyhysbyddiad a chalchiad (yr hyn 
pa fodd bynag fydd yn bur anaml), gellai fod yn fudd- 
iol ei droi i fynu a'i ddwyn trwy gwrs cyffredin o 
fFaethiad, nes y byddo yr oil o'r ben donen wedi ei 
dystrywio, ac yna gosod badau ynddo, a daw yn fuan 
i'w le, fel tir pori dracbefn. 

Mae cymysg-bridd {composts), o bob math yn cyn- 
wys y moddion goreu er achlesu tir pori; ysgubion 
beolydd, lludw, carthion trefydd, pridd hen glawdd, ys- 
gwrion ffosydd, crafion ffyrdd, mawn, sialc, sand, calch, 
marl, a thail ystablau ; cynwysa yr oil ddefnyddiau 
rhagorol er gwneuthur cymysgiad i'r pwrpas ; ac wedi 
ei drwadl gydgorpbori neu deify sgu, a'i wasgaru ar 
hyd y tir, ymsudda yn fuan i'r ddaear, gan ymgeleddu 
a chryfau y gwreiddiau. Gwell fyddai rhoddi ycbydig 
o'r cymysgedd hwn i'r tir bob blwyddyn, na llawer o 
hono yn anamlacb ; a hyny fyddai y drefn oreu ar bob 
math o achlesiad yn gyffredinol. Ar ol gwasgariad 
yr achles, dylai y tir gael ei lyfnu a drain ; a'r ceryg, 
y coed, a phob ysgarthion ereill gael eu clirio ymaith 
yn ofalus. Ac os doldir, neu os bydd y cae yn cael ei 
fwriadu at wair, dylai gael ei rolio a rholbren drom, 
. er ei wastadau. Gwna hyn gynyddu tyfiant y glas- 
wellt ; a gellir ei dori yn glosach na phe buasai heb ei 
rolio. 

Y GLASWELLT CELFYDDYDOL. 

Ni ellir dwyn amaethu yn mlaen yn iawn, lie na 
byddo glaswellt celfyddydol yn cael eu gwrteithio ; 
oblegid nis gellir cael cylchyniad priodol o gnydau 
hebddynt; na chwaith ddiwalliant achles er ateb 
angenrheidiaxi y tir. 
Afetllion a rhyg-wellt (rye grass), ^nt ^ 
wellt celfyddydol a ddefnydd'vr yu Mryfoatu 



Y OLA8WELLT CELFYDDYDOL. 



19 



gofyn fod y tir mewn ansawdd dda, ac fe'u heuir yn 
gyffredin gydag yd mewn braenardir ar ol cnwd o faip, 
cloron, neu /angles, Wrth ddewis had meillion, gofaler 
ei fod yn lan oddiwrth bob cymysgydd o hadau ereill, 
pa rai yn y canlyniad a ddichon egino a thyfu i fynu 
yn llysiau niweidiol. Gellir yn hawdd adnabod had 
meillion cochion, gwynion, a melynion oddiwrth eu 
gilydd. Y ddau olaf ydynt laswellt porfaol am 
flwyddyn ; y Hall am ddwy flynedd ac yn tyfu yn 
dalach ac yn rhoncach. Mae dau fath o ryg-wellt, yr 
Italaidd, ar un blwyddol cyffreddin ; ac nid oes nod 
neillduol wrth ba un y gellir eu gwahaniaethu. Dylai 
yr amaethwr, gan hyny, brynu ei hadau gan fasgnachwr 
cyfrifol, er gochelyd camgymeriad yn nghylch hyn. 
Pan na fwriedir gadael y tir ond dwy neu dair flynedd 
heb ei dori, mae y rhyg-wellt Italaidd yn well, gan y 
rhydd gnwd mwy toreithiog na'r un cyffredin ; ond er 
bod yn dir pori arosol, yr olaf ddylai gael y flaenoriaeth. 
Pan heuir tir a meillion gwynion a rhyg-wellt, er bod 
yn hir heb ei dori, gwnaiff y mesurau gofynol o had 
amrywio ychydig. Y tir tlotaf a ofyna fwyaf. Ni 
ddylai meillion gwynion gael eu hau ond mewn tir 
wedi ei fwriadu i fod yn borfa arosol, i ba un y maent 
yn gyfaddas iawn ; ond gwastrafF fyddai gwneud felly 
a'i lafurio bob yn ail. Nid yw meillion cochion mor 
addas i'wpori, eryneu lie priodol ; ac er gwrteithio y tir 
nid oes dim o'u gwell mewn amaethyddiaeth gylchynol, 
ac ni ellir yn ormodol gefnogi y defnyddiad o honynt. 
Mae meillion melynion yn fwy paraus na rhai cochion, 
ond nid cymaint felly a'r rhai gwynion ; ac nid ydynt 
mor flasus gan yr anifeiliaid. 

Mae hadau meillion a glaswcllt yn cael yn achlysurol 
eu hau gyda phob math o lafur ; ond gyda haidd y 
deuant yrt mlacn oreu. AJcwn lleocdd uchel, lie ui 
' thyf haidd na gwenitli, iroUu e\x \\^v\ ^^a. 
Mae ansawdd y tywy.VA, y tir, ^'x ^Ml^ ^ 
effeithio yn fawr ar g\ n> ddl;aay cwvj^.. ^ 



20 



T GtASWELLT CELFYDDYDOL. 



an was tad ar yr wyneb yn gofyn mwy o had nag un 
llyfn. Os bydd y tywydd yn wlyb yn amser rholio yr 
hadau, byddant yn debyg o lynu wrth y rholbren . DyHd 
eu hau ar dy wydd tawel, os bydd yn bosibl ; a dylai yr 
amser gael ei reoleiddio gan yr amser yr hauwyd y llafur, 
neu unrhyw bryd yn Mawrth, Ebrill, neu Mai. 

Gwnaiff meillion gw3rnion a rhyg-wellt blwyddol 
cyffredin, os cant eu cymysgu a'u gwrteithio yn 
briodol, sefyll o hyd yn uchel fel ymborth maetblon 
ac iachus i anifeiliaid. Trwy ofFerynoliaetb y glas- 
wellt hyn, mae llawer dernyn helaeth a gwael wedi 
ei wneud yn borfa fras, a chynyrch y llaetbdy trwy 
hyny wedi ei chwanegu yn fawr. Caleb yw yr 
achles a ddefnyddir yn benaf ; ac y mae y defnydd- 
iad o bono yn gwellau y tir, ac yn ei gyfaddasu 
at ansawdd y llysiau. Ac yn wir, mewn arloesi 
tir gwyllt, ac mewn darpariad o feillion gwynion a 
rhyg-wellt yn borfa, ni wna y defnyddiad mwyaf 
helaeth o unrhyw achles arall heb galch bob amser, 
sicrau tyfiant llwyddiannus. 

Gwneir defnydd o daeniadau arywynebol o ddeutu 
Edinburgh yn awr mewn helaethrwydd er cynyrchu 
cnydau o ryg-wellt a meillion gwynion. Defnyddir llawer 
iawn o buddy gl*; ac y mae yn effeithio yn mhob man er 
prysuro y enwd. Gwneir defnydd helaeth hefyd o wrtaith 
gwlyb ; ac y mae y biswail yn cael ei gasglu yn ofalus i'r 
diben o'i gymh wy so i'r tir. M ae gwrtai th gwlyb yn llawer 
hwy ei effaith na huddygl, ac yn debyg o fod yn taro 
meillion yn well. Mae halen y graig (saltpetre) hefyd yn 
cael ei ddefnyddio yn achlysurol, ac y mae yn wrtaith 
rhagorol er wyneb drwsio glaswellt hadau. A thrwy 
ddefnyddiad synwyrol o'r fath foddion a hyn, y galluogir 
amaethwyr yr Iseldiroedd {Netherlands) i godi y fath 
gnydau toreithiog ac i gadw i fynu ffrwyfhlonrwydd 
jr tir am gyhyd o amser. 
Pan fyddo y glaswellt paTaol yn cae\ e>\ \.ofv VwX 
yn yr hydref, ni chodant yn y g^axv^xv fc!^ 



DIWTLLIANT TIE POBI OEB. 



21 



fy wiogrwydd ; oblegid darfod eu hymddifadu o'r rhanau 
hyny a gynwysai y nodd angenrheidiol er cynyrchu tyf- 
iant cynarol. Ac yn y gwanwyn hefyd, pan dorir y 
blagur cyntaf yn glos iawn, ni thyf y borfa yn y canlyn- 
iad mor fywiog, ac ni ymuniawna trwy yr holl dymor, 
fel y buasai yn gwneud pe cawsai dyfiant da cyn dechreu 
ei bori, a pheidio ei bori wedin yn rhy isel. 

DIWYLLIANT TIR PORI OER. 

Mae 11a wer darn o dir oer a gwael yn Lloegr ac. yn 
Scotland, a mwy fyth yn yr Iwerddon, a ellid ei ddwyn 
heb ryw draul fawr o dan amaethiad raanteisiol er ei 
lafurio, ac yn neillduol er ei bori. Mae Uawer eisioei 
wedi eu wneud gyda golwg ar hyn, ac yn troi allan yn 
dda ; ond y mae llawer eto i'w wneud cyn y dygir yr' 
oil o'r fath diroedd i'r ffrwy thlonrwydd hyny ag y gellid 
eu dwyn. Mae tiroedd o'r fath hyn yn gyffredin yn 
gorwedd mewn sefyllfa oerllyd ac uchel, ac yn agored 
i wyntoedd Uymion. Pan fyddo tir yn sefyll yn uwch 
na rhy w uchder penodol, ni ellir yn fanteisiol ei amaethu. 
Mae yr awyr yn y fath uchder yn rhy deneu, ac yn ym- 
ddifad o'r rhinweddau gofynol er dwyn yn mlaen y 
tyfiant i'r graddau angenrheidiol o fy wiogrwydd ; ac y 
mae y ddaear oreu yn yr uchder hyn o ganlyniad yn 
anghymwys i'w hamaethu. Gellir dyweud fod tir yn 
amaethedig yn Mrydain yn yr uchder o 800 i 1000 
i troedfedd uwchlaw y mor ; ac er diwylliant tir or uchder 
hyn, y peth cyntaf yw cysgod, ac yn nesaf dyhysbyddiad. 
Dylai gael ei gysgodi trwy berthi a gwregys o goed ; a 
dylid defnyddio moddion er dwyn ymaith unrhyw or- 
modedd o ddwfr. Mae y rhagosodiadau hyn yn han- 
fodol angenrheidiol, ac oddieithr iddynt gael y sylw 
priodol bydd y fath diroedd uchel yn ddiwerth* mewxk 
cymariaeth, i'w pori nag i'w \\aiwt\o» 

Os na bydd cysgod Vx amfe\Yw& * \wst«fcfc ^ 
rasdiroedd uchel, o braidd 7 -3 xV^^^ 063 * 



22 



DIWYLLIANT TIR POJM OER* 



caletaf fyw; ond wedi gosod perthi a phfenigfeydd 
arnynt, caiff awchlymder yr hin ei dymeru, ac oerder y 
bryniau noeth, mewn cymariaeth, ei gyfnewid am gysur 
a chynesrwydd. Gwna cloddiau a phlanigfeydd felly 
effeithio, fel pe bai, er lleiau uchder tir uchel ac oer; 
ac fel y byddo yx anifeiliaid yn cael eu llesau, tardda y 
borfa yn fwy rhywiog a maethlon. 

Mae profiad pob porfawr yn cadarnau y ffaith, fod 
defaid a gwartheg yn dyfod yn mlaen yn well ar diroedd 
cysgod-fawr nag ar diroedd eraill, hyd yn nod pe byddai 
y ddau o'r un ansawdd. 

Mewn ffurfio gwregys o goed, byddai gwyrgemiad 
achly8urol yn well na llinell hir union : rhoddai fwy o 
gysgod ; a byddai y tu allan yn llai agored i'r gwynt ; 
a gwnai hefyd harddach ymddangosiad. Camsyniad 
mawr mewn gwneuthur planigf eydd er cysgod, i'w eu 
gwneud yn gulion : byddai o 60 i 100 lath yn well na 
llai. Condemnir y caeau yn Lloegr, weithiau fet yn 
rhy fychain gyda golwg ar lafurio. Gall hyn fod yn 
wir mewn 11a wer o amgylchiadau, ond er bod yn dir 
pori, gwell yw eu bod yn fychain. Mae y porfawyr yn 
Lloegr wedi cael allan y gwnaiff pump cae o ddeg erw 
bob un, gadw cynifer o anifeiliaid ag y wnaiff un cae o 
dri ugain erw. 

Wedi i diroedd oer ac uchel gael eu gwellau trwy 
. blanu a dyhysbyddu, y dull i'w trin yn y canlyniad 
sydd yn nesaf i sylwi arno. Y driniaeth oreu yn gy- 
ffredinol at dir o'r fath hyn, yw taenu calch ar hyd ei 
wyneb, yr hyn sydd ac effaith neillduol ynddo, er dy- 
fetha y gwellt garw, ac er dwyn cnwd o feillion gwyn- 
ion a melus-wellt ereill yn eu lie. Ac nid hyn yn unig 
yw y buddioldeb a ddeillia oddiwrth daeniad calch ar 
hyd yr wyneb ; ond y gwreiddiau rhestog a gafaelgar 
hyny, y rhai yn ami a gadwant y tir mewn sefyllfa ddi- 
ffrwyth, a chwelir ac a wneir yu wrtaith cymwys er 
amaethu y tyfiant. Ac yn wit, pob nvaXta o 
natur surni neu sylwedd haiamaAdd (Jerruginous %*\t%V 



DIWYLL1A.NT TIR PORI OER. 



23 



y mae calch yn anhebgorol angenrheidiol er dyfod ag ef 
i ansawdd f&wythlon. Gwnaiff marl a sialc weithredu 
yn gyffelyb i galch. Ond y mae marl yn llai effeithiol 
na chalch, a sialc yn llai effeithiol na marl. 

O daenu calch, marly neu ryw ddefnyddiau calchaidd 
ereill ar hyd wyneb daear oerllyd, lleddir y mwswm a 
phob llysiau geirwon ereill ; a cbnwd braf o feillion a 
llygaid-y-dydd a gyfyd yn naturiol yn eu lie. Mae 
hyn wedi ei brofi lawer gwaith mewn llaweroedd o 
fanau. Ac os oes rhyw rai o'r cyfryw dyddynwyr yn 
agos i'r calch, hwynt hwy eu hunain yn unig sydd i'w 
beio os ydyw eu tiroedd yn parau yn ddiffrwyth. 

Mewn rhoddi calch i dir wedi ei gae i mewn, yr hwn 
yn gyffredin a orlwythir a phob math o wellt garw, dylai 
fod bob amser yn rheol i roi cyflawnder o hono, a hyny 
newydd ei yslacio. Os wedi hen yslacio, ni bydd mor 
rymus yn ei effeithiau er dyfetha y surni a'r gwreiddiau 
drwg, a phe celai ei wasgaru pan yn firwd. Ni wnaiff 
y calch yn unig, bob amser, wellau rhosdir basaidd. 
Mae daear o'r fath hyn yn gofyn cymwysiadau maethol 
yn gystal a chymelliadol ; a gwasgariad o bridd a chalch, 
neu ynte o bridd da yn unig, a wna yma gyffelyb effeith- 
iau ac a wna calch ei hun ar diroedd trymach. Gwasg- 
ariad o glai, neu sand, neu gymysgiad o'r ddau, fyddai 
yn fuddiol iawn i rosydd uchel, He y byddai calch a 
marl yn anghyraeddadwy. Mae y defnyddiau hyn yn 
effeithiol iawn er lladd y mwswm a gwellau y borfa, a 
phe'u rhoddid yn y cyflawnder o fodfedd o drwch, gwnai 
gynyrchu porfa felus, a gwneuthur y tir yn addas i 
dderbyn, gyda buddioldeb, yr hyn a ddisgynai oddiwrth 
yr anifeiliaid, pa rai y byddai yn awr yn abl i'w cynal. 

Mae darnau helaeth o ddaear uchel a gynyrcha yn eu 
sefyllfa naturiol borfa felus, yr hon, fe allai, a ystyrir 
mor dda fel nad yw yn gofyn dim gwelliant ; ond ni 
thai unrhy w ddarn o dir yn weW am ^\ ^six 
yma. Triniaeth arwynebol o ®iV^i, marl, ^ 
pbridd, neu galch a mawndir, ^w^Wfe^ v^tooX^ w 



24 



DTWYLLIART TIE 8IALCAIDD. 



yma o dir yn fawr iawn. Ac y mae cymysgiad o galch 
a mawndir yn llesiol iawn i dyfiant meillion, a mathau 
ereill o laswellt byrion a melus ; a thrwy ei ddefnyddio, 
cynysgaeddir y tir a thueddrwydd i gynyrchu y cyfry w, 
yn lie gwellt garw, surllyd, a dirinwedd. 

Pe gosodid mawndir newydd yn domen ar ei ben ei 
hun, fe'i dygid yn fuan i sefyllfa friwsionllyd, yn addas 
iawn i'w wasgaru ar hyd wyneb tir oer a chleiog, yn enw- 
edig os byddai wedi ei lenwi a biswail gwartheg, neu 
ei gymysgu a thail, marl, sand, neu galch. Os bydd y 
tir wedi ei ddyhysbyddu yn dda yn gyntaf, gwnaiff 
brwyn, grag, a chwyn ereill gilio yn hollol ar daeniad 
digonol o galch, neu gymysgiad o galch, marl, pridd, 
neu fawndir ar hyd yr wyneb. 

DIWYLLIANT TIR SIALCAIDD. 

Mae helaethrwydd go lew o dir sialcaidd yn siroedd 
deheuol Lloegr, yr hwn ni chynyrcha yn bresenol ond 
porfa wael a phrin i ddefaid ; ond gellid trwy driniaeth 
briodol ei wneud yn abl i ddwyn cnydau da. Y dull 
cymwys i effeithio gwelliant ar y fath dir, raid o 
gwrs ymddibynu i raddau mawr ar sefyllfa yr wyneb, ac 
ar ddyfnder a sefyllfa y pridd sydd yn gorwedd ar y 
sialc ; ond gwnaiff y cyfarwyddiadau a ganlyn y tro yn 
gyffredinol, a gellid gyda phwyll eu cymhwyso at bob 
achos neillduol. 

Os hen dir pori heb ei dori erioed, neu ynte er ys 
Uawer o flynyddoedd yw yr wyneb, y dull goreu i 
wneud ag ef, yw ei ddigroeni mor deneu ag y byddo yn 
bosibl yn yr hydref, ac yna ei aredig a'i ddynoethi i rew 
y gauaf, fel y lladder y pryfed yn nghyd a'u hwyau, a'i 
adael felly hyd oni chyfodo chwyn y gwanwyn, ac yna 
buarthu defaid ar hyd-ddo. Yn Mai neu Mehefin, yn 
oJ ansswdd y tywy&d, paratder y tir at faip i'w bwyta 
*rjr tir yn yr amser arferol ; ac yna yn 7 g^axv^w ^« 
&dol hauer ynddo geirch a hadau; ac ax o\Vox\^ wm^, 



DIWTLLIANT TIR BIALCAIDD. 



25 



taener ar hyd yr hadau yn mis Hydref neu Tachwedd 
drwch tew o sialc. Porer yr hadau y flwyddyn gan- 
lynol, gan fuarthu defaid ar hyd-ddynt, ac yna gellir 
cael cnwd o wenith. Buarther y sofl-wenith drachefn a 
defaid; ac yna ardder hi i fynu. Y digroeniad o'r 
blaen, wedi cael ei gasglu ar ei gilydd a'i gymysgu ag 
unrhyw wrtaith bynag a allesid gryndi yn nghyd, a 
fydd erbyn hyn yn barod i'w ddefnyddio at gnwd o feip 
drachefn ; ac yna bydd y tir mewn cywair dda, ac ni 
ofyna ond yn unig triniaeth reolaidd. 

Wrth ddewis sialc at wrtaith, dylai y pwll gael 
ei agor mor agos ag y gellir i'r tir lie y mae y sialc yn 
cael ei ddefnyddio ; a gellir ei gywain naill ai mewn 
certwyni, neu mewn cewyll ar gefnau mulod ; ond dylid 
gofalu fod y sialc o ansawdd dda. Gellir sicrau hyn 
trwy fod yr un da yn dyferwi yn fywiog, ac yn 
toddi, neu yn hollol feddalau mewn finegr. Os na 
wna hyn, ni etyb y pwrpas ; rhaid ei geisio yn rhyw 
fan arall. 

Os yw yr wyneb yn gleiog ac yn wydn, ni ellir dis- 
gwyl cael cnwd, hyd nes y byddo y tir yn gyntaf wedi 
cael ei drwadl wrteithio a sialc da. Os bydd yr wyneb 
yn denau ac yn galed, ni wnaiff defnyddio sialc yn unig 
ddim o'r tro ; ond rhaid rhoddi iddo gymaint ag a ellir 
ei hebgor o wrtaith y beili. Os bydd yn cynyrchu 
cnydau toreithiog ar ol yr ail gwrs o amaethu, gellir ei 
ddwfn-aredig gyda chanlyniadau da. Os bydd yr 
wyneb yn cael ei orchuddio gan eithin, rhedyn, a man- 
wydd, ac nid a mawn, dylai diwylliant gael ei ddechreu 
gyda cheibio y tir, a'i hau a hadau ; a chyn y caffo un 
cnwd yn rhagor ei ddodi ynddo, dylid taenu sialc drosto. 
Yn y gwanwyn dyfodol, buarther defaid arno ; ac yna 
gosoder maip ynddo ; ac wedin canlyner y cyfarwydd- 
iadau uchod. Dylai y man wydd, y rhedyn, yr eithin * 
&c, gael eu casglu yn ngfc^d, ^xw tk\s> ^rn^ 
MeheGn ei Uosgi, a'u llu&w £*fe\ *\ taeoR. wV}^^^ 
7 maip. 



26 



DIWTLXIANT Tim CXJU09. 



DIWYLLIANT TIR CLEIOG. 

Mae 3m anhawdd iawn gosod allan y dull goreu i 
wellau tir cleiog mewn byr eiriau ; oblegid fod ansawdd 
y clai yn gwahaniaethu cymaint mewn gwahanol 
fanau ; ac a chymaint o neillduolrwydd yn perthyn 
iddo, fel y mae weithiau ddamau o'r un cae yn gofyn 
triniaeth wahanol. Gan hyny ni wneir yma ond 
sylwi ar y prif reolau, a gadael i brofiad i lywyddn y 
dull o'u harferyd. v 

Y peth cyntaf tuag at wellau tir cleiog, raid fod 
perffaith ddyhysbyddiad o bob dwfr arosol a tharddiad- 
ol. Ar ol i hyn gael ei wneuthur yn drwadl, dylai gael 
ei ddwfh-aredig a'i adael felly yn agored, i gael ei cbwalu 
gan rew y gauaf a haul yr haf, ac yna ei hau ag efrau 
i'w pori trwy fuarthu defaid ar hyd-ddynf, yn ol fel y 
byddo y tywydd ac ansawdd y tir yn caniatau. Ac yn 
ganlynol dylai gael ei aredig er gosod gwenith ynddo 
mor fuan ag y gellir. Ac os gellir cael calch i daenu 
dros y gwenith, goreu yn y byd ; onide gwnaiff tywod y 
mor, mawndir, lludw, neu sialc y tro ; a gadewir dethol- 
iad yr achles i ystyriaeth yr amaethwr yn ol amgylch- 
iadau y lie. Dylai cnwd o erfin ganlyn y gwenith, ac 
i'w bwyta trwy gorlanu defaid ar hyd-ddynt ; ac yna 
cnwd o ffa, ac wedin ceirch a hadau. 

Dylid bod yn ofalus iawn i beidio damsang tir cleiog 
pan yn wlyb, ac hefyd i ddefnyddio pob moddion i'w 
gadw yn agored, ac i ryddau ac ysgafhau ei glydrwydd 
gymaint ag a ellir. Ac ar dywydd sych iawn, hefyd, 
dylid gofalu ei gadw rhag briwsioni gormod ; canys y 
y mae gormodedd o freuder yn agos cynddrwg a gor- 
modedd o wydnedd. 

Gyda gofal priodol a thriniaeth reolaidd, gellir 
gwneud y fath yma o dir yn bur ffrwy thlon ; a 
rwnaiff dalu yn dd* am ei amaethu. 



DIWYLLIANT T1R GWYLLT. 



27 



DIWYLLIANT TIR GWYLLT. 

Os bydd y tir fyddo yn cael ei ddiwyllio.yn dir 
oerllyd, gwlyb, cerygog, neu rafelog, a bas, megys y 
mae yn bod yn fynych, dylai yn gyntaf gael ei rigoli 
yn bumtheg modfedd o ddyfnder gan gadw y pridd 
goreu yn uchaf a thaflu y ceryg ar yr wyneb. Ni 
wnaifF Uai na phumtheg modfedd o ddyfnder y tro. Er 
arbed traul a thrafFertb, ceiswyd gwneud a llai lawer 
gwaitb ; a byddai y tir yn troi allan yn ddiffrwyth a 
dyfrllyd pan y buasai pedair neu bump modfedd yn 
chwaneg o ddyfnder yn ateb y pwrpas i'r dim. 

Unrhyw ddaear yr hon fe allai a drinwyd am lawer 
o flynyddoedd i nemawr o ddim defnydd a ellid ei 
gwellau yn fawr trwy ei dwfn-aredig a rhydd&u y 
gwaelod caled. Mae y rbeswm o byn yn amlwg : 
treiddia y gwlaw trwy y pridd., hyd oni chyrhaeddo y 
gresten gated sydd yn y gwaelod, yr bon a'i hattal i 
fyned yn mbellach, tra y byddo y dwfr yn cael ei ddal 
felly, cadw yr wyneb yn wlyb, oer, ac anffrwytblon. 
Pa ddyfnaf, gan byny, y caffo y gresten galed hon ei 
rhyddau, mwyaf fydd y cynyrch ; a byn yw yr acbos 
fod daear ddofn bob amser yn fwy ffirwythlon na daear 
fas. Gan byny, mae yn angenrbeidiol cloddio trwy yr 
haen galed a geir yn gyffredin yn ngwaelod tir drwg, 
naill ai trwy rigoliad dwfn, neu jnte trwy ddwfn-aredig. 
A He nis caiff byn ei wneud yn drwadl, pair i'r amaeth- 
wr achwyn ar dir oerllyd a cbnydau drwg, ac ar yr 
angenrheidrwydd o achlesu yn amlach na'i gymydog- 
ion ; yr achos o byn y w fod y gresten galed sydd yn y 
gwaelod yn dal i fynu y dwfr gwlaw, ac yn cadw y pridd 
yn oer ac yn wlyb ; ond pe celai bon ei rbwygo, sycbai * 
a ffrwythlonai y tir. Eto pa sawl engraifFt sydd yn y 
rhai ni wnaed dim tuag at ry&davx ^ *x 
achwynijr yn baraus ar waeldex a dVSt^^xX^t'a. ^ ^« 
Pan rigoliry tir, dylai y ceiyg evx 



28 



DIWYLLIANT TIR GWTLLT. 



hyd yr wyneb, er cydgorpholi y tir, ac er pydru y ty wyrch 
a drowyd i lawr. Yna casgler hwynt, a defhyddier y 
rhai lleiaf i lenwi y cwterydd, a'r rhai mwyaf er gwneu- 
thur clpddiau o gwmpas. Os bydd rhai o honynt yn 
rhy fawrion i'w symud, gellir yn hawdd eu darnio, trwy, 
yn gyntaf gloddio o'u hamgylch, ac yna cyneu tan 
arnynt pan fyddo gwynt digonol i wneud iddo losgi yn 
fywiog, ac i chwythu ymaith y lludw ; yna ni fyddant 
yn hir cyn hollti a chwympo ymaith yn ddarnau. 
Gellir briwio ceryg mawrion fel hyn gydag ychydig 
draul a thrafferth. Rhaid i'r tir wedin gael ei ffurfio yn 
rynau cefn-uchel, deunaw trodfedd o led, gyda rhych 
rhwng pob un, fel y gallo' y dwfr redeg iddi, ac fel y 
dyger ef ymaith neb yspeilio dim o'r pridd. Yn y 
gwanwyn gellir gosod cloron mewn tir a fyddai fel hyn 
wedi ei barotoi ; ac yn ganlynol, gellir gwasgaru cy- 
mysgedd o bridd, mawndir, sand, calch, neu farl ar 
hyd-ddo, ac yna gosoder ceirch ynddo. Y drydedd 
flwyddyn gellir ei achlesu, a phlanu cloron ynddo 
drachefn, neu yvfct ei hau a maip, neu a mangles ; a'r 
flwyddyn ganlynol a cheirch a hadau ; ac yna daw i 
gwrs rheolaidd, a bydd yn gystal tir ag un fyddo yn 
naturiol lawer yn well. 

Mae tit corsog, mawnog, neu fwswmog, yn cynwys 
mwy o ddefnydd llysieuaidd nag unrhyw dir arall, a 
phan ei trinir yn briodol, daw yn bur ffrwythlon. Y 
beth cyntaf ddylid wneud a thir corsog ac anwastad, yw 
ei ddyhysbyddu yn dda, yna ei wastaddu, trwy daflu 
y cnyciau geirwon i'r pantau dyfrllyd, ac ar ol hyny ei 
ffurfio yn rynau cefn-uchel, deunaw troedfedd o led, a 
gadael rhych troedfedd o ddyfnder rhwng pob grwn, fel y 
gallo y dwfr redeg ymaith. Os bydd yno chwaneg o 
dy wyrch na fydd > eisiau i lenwi y pantleoedd, casgler 
hwynt yn nghyd, a phan ddelont ddigon sych, Uosger 
hwynt, er gwrteithio y tir. Gwna cots ddu % roi llawer 
iawn oJudwda; a gellir felly ei Woagi \ fo&&\oV<&s?&v 
ond y mae y gors goch yn dynexac\\, ^xi ivi^ xoaaw, 



DIWYLLIANT TIE OWYLLT. 



29 



ac ni rydd braidd ddira lludw, a'r hyn a rydd mor 
ysgafn fel y gwna yr awel leiaf ei wasgaru. 

Mae digroeni a llosgi tir yn cael ei anghymeradwyo 
gan amaethwyr yn gyfFredin ; ond gyda golwg ar gors 
a mawndir, grug, ceden, a phob gwellt garw, yn nghyd 
a'r wyneb o bump i chwech modfedd o ddyfnder, gellir 
eu llosgi er gwrteithio gyda buddioldeb. Wedi eu llosgi, 
dylid gosod y lludw yn domen gyda'u jtflydd, a'i or- 
chuddio a thywyrcb hyd oni byddo yn cael ei wasgaru. 

Mae calcb, marl, a tbywod y mor, bob amser yn 
gwellau tiroedd o'r fatb hyn, trwy chwalu a chydgy- 
roy8gu a'r defhydd llysieuog garw a surllyd a'u cyfan- 
soddant ; a thrwy hyny wneutbur y lir yn fwy ffrwyth- 
lon, ac yn fwy sylweddol ; ond ni ddylid cyfrif fod 
daear fwswmog wedi cael ei chwbl amaethu hyd oni 
byddo yno drwch da o glai, grafel, marl, neu ryw fath o 
bridd, o dair i chwech modfedd o ddyfnder, a thaeniad 
arwynebol o galch neu sand, yn nghyd a ddyhysbyddiad 
trwadl, er dwyn ymaith bob gormodedd 6 ddwfr. 

Yn y gwanwyn, wedi parotoi y t\y fel hyn, gellir ei 
dyllu, a phlanu cloron ynddo ; a gosod ceirch ynddo yr 
ail flwyddyn, gyda neu heb ei achlesu, fel y byddo 
ansawdd y tir. Y enwd nesaf ddylai fod maip, cloron, 
neu /angles ; ei achlesu wedin a sand, marl, neu galch, 
OS gellir ; ac yna gosod haidd a hadau ynddo, a'i rolio 
yn dda yn y canlyniad. Rhydd hyn yr ail flwyddyn 
drwch o laswellt, yr hwn a ellir, ar ddiwedd yr haf, ei 
dori yn. wair, neu ynte gellir ei bori gan ddefaid neu loi. 
Dylid cadw anifeiliaid mawr rhag myned iddo, gan y 
byddant yn debyg o feddalau y tir. Ar ol dwy flynedd 
o borfa, gellir gosod ceirch ynddo drachefn, ac yn gan- 
lynol cloron neu faip, ac yna bydd y tir yn addas at 
unrhyw bwrpas, os caiff ei gadw yn .sych a'i achlesu yn 
briodol. 

Wrth ddiwyllio rhy w helae thrwy dd mawr o dvt ^g*^Vfc. N 
dylai gael ei ranu yn gaeau cyialebo\ \ tocL>cv^ ,, 3 v^^fte^^ 
ac i gylchymad rheolaidd o g^Aaxx. ^ ^^^^ 



30 



DYHYSBTDDIAD. 



oil fod yn ysgwar ; oblegid mae wedi ei brofi, y gwnaiff 
pump aradr mewn caeau ysgwar aredig cymaint a 
chwech mewn rhai heb fod felly ; ac y mae hefyd lai o 
dir yn myned yn ofer gyda yr ymylau. 

DYHYSBYDDIAD. 

Dyhysbyddiad yw un o'r gweithrediadau mwyaf 
pwysig ac angenrhreidiol mewn amaethyddiaeth, a phan 
ei dygir yh mlaen yn iawn, mae iddo yn was tad gan- 
lyniadau da. Arwyddion arbenig o eisiau dyhysbyddiad 
mewn tir llafur, yw, pan fyddo y cnwd yn tyfu yn gryf 
ar gefn y grynau, ac yn wan ar yr ochrau, ac ychydig 
neu ddim yn y rhychiau. Pan ganfyddir hyn, dylid 
myned yn nghyd a dyhysbyddu y tir mor gynted ag y 
gellir ; heb hyn ni wnaiff byth gynyrchu yn dda. Ni 
wna unrhyw draul na thrafferth mewn amaethu dalu ei 
ffordd i'r tyddynwr hyd oni chafFo y tir ei ryddau oddi- 
wrth y gormodedd gwlybaniaeth, pa un y mae yr 
arwyddion uchod yn ddangosiaeth o hono. Hyd oni 
wneler hyn, ni fydd unrhyw wrteithiad ond ofer ; oblegid 
caiff ei ansoddau ffrwythlonawl eu dystrywio a'u dwyn 
ymaith yn uniongyrchol. 

Yr un yw yr effeithiau pa un bynnag a'i o'r ffynnonau 
isod, neu o'r awyr uchod y deillia y gwlybaniaeth ; ac 
y mae yn rhaid i'r gormodedd o hono gael ei symud 
trwy ddyhysbyddiad, cyn y byddo y tir yn abl talu am 
ei drin. Os ymddengys ffynnonau ynddo, rhaid eu cadw 
i lawr o'r wyneb trwy gwterydd dyfnion, wedi eu llenwi 
i fynu a cheryg man o uri-ar-bumtheg i ddeunaw modfedd 
yn y gwaelod, a gosod tywyrch teneuon ar eu h wyneb er 
attal y pridd i fyned i lawr rhyngddynt ; ac yna llanwer 
hwynt i fynu yn gydwastad a'r wyneb, gan gymeryd 
gofal fod o un-ar-bumtheg i ddeunaw modfedd o ddaear 
nwchlaw y ceryg, fel na byddo aredig yn niweidio y 
dyhysbyddiad. Hwn yw y du\\ rcwryai c^lto&tl q 
ddyhysbyddiad, a hwyaf ei barad cmd deitv^fot ^t&&. 



DYHYSBYDBTAD. 



31 



lechau (tiles), a ddeftiyddfau ereill yn ami. Er mor belled 
ag y byddo rhydd fynediad i'r dwfr yn cael ei sicrau, 
gan adael yr wyneb yn sych er ei amaethu, nid yw ond 
ycbydig wahaniaeth pa fodd y cafFo ei gyflawni. 

Byddis yn dybysbyddu ambell diroedd cleiog gwydn 
weithiau a drain, trwy dori rbigol cul o ddeutu tair 
troedfedd o ddyfnder gyda cba/niad bycban yn y gwael- 
od ; yr bwn a lenwir a gwellt o ben bwy gilydd, a 
drain dros byny Wedin ; ac yna llenwir y rbigol i fynu. 
Ni wna y dull hwn o ddybysbyddu gostio ond ycbydig, 
ond fe bara amry w o rlynyddoedd ; ac mewn clai 
gwydn, fe allai, y bydd y defnyddiau hyn yn barotach i 
ollwng y dwfr rhyngddynt na dyhysbyddiad pridd-lech- 
awU Ond ble caffo y tir ei bridd-lecb ddybysbyddu 
tin waith yn dda, fe bara bytb ; ond fe bydra y drain yn 
mben pumtbeg neu un-ar-bumtbeg o flynyddoedd ; ac 
301a bydd rhaid gwneud y cwbl o newydd. With 
lenwi pob cwterydd, pa fodd bynag y byddant wedi 
eu gwneud, dylid gofalu i ddefnyddio y rbanau ysgafnaf 
o'r byn o daflwyd i fynu i'r dyben fel y byddo yn „ 
hawddach i'r dwfr i gael ei ffordd i redeg ymaith. Y 
rhanau trymaf o'r pridd a ellir wasgaru ar hyd yr 
wyneb, yn mba le y gwnaiff yr awyr yn fuan ei cbwalu. 
Mae hyn yn neillduol angenrheidiol i sylwi arno mewn 
dybysbyddu tir cleiog a gwydn. 

Mae dulliau ereill o ddyhysbyddu yn cael eu harfer- 
yd mewn gwabanol ranau o'r wJad. Mae pob dull, y mae 
yn debyg, yn ateb i amgylchiadau y lie ac yn effeitbiol 
i'r pwrpas : oblegid os ceir rbydd ollyngiad i ddwfr yr 
wyneb ac i ddwfr y ffynnonau ; nid yw o nemawr 
wabaniaetb, oddieithr ar gyfrif y r draul, pa fodd y dyg- 
wyd byn oddiamgylcb, gan dybied fod o leiaf un mod- 
fedd ar bumtbeg o bridd ar wyneb y rhigol r*r perwyl 
o amaethu. Dylid hefyd, bod yn ofalus ar fod dwfr yr 
wyneb yn cael ei ddwyn ymaith txvnj ffiya^&k ^gscsfe^ 
pa rai ddylai bob amser gae\ ca&sn \«xv* 
-pob gollyngle, a phob d'wix-ieM^ %^fc\ ^ ^s«»b^ 



DYHYSBYDDIAD. 



nnwaith yn y flwyddyn o leiat Os ydy w y ddaear yn 
fas, mae y gwaelod fel rbyw gronfa, neu gadwfar yn 
cadw yr oil o'r dwfr, y feddyginiaeth yn y fath sefyllfa, 
y w cloddio i lawr trwy y fath attalfa, ac felly gwneud 
ffordd rydd i'r dwfr i redeg yn ddyfhach. 

Pan fyddo y dwfr yn aros, ac yn gorchuddio yr 
wyneb, ei ddygiad ymaith trwy ffosydd agored a elwir 
yn arwynebol ddyhysbyddiad. Pan fyddo yn suddo 
trwy yr wyneb, ond yn analluog i redeg ymaith trwy ei 
fod yn cael ei attal gan wydnedd y gwaelod, ac yn cadw 
y cwbl uwcblaw iddo yn wlyb, oer, a diffrwy th, y gwaith 

dori trwy yr hyn sydd yn rhwystro a chasglu y dwfr 

1 ddyfrlle sefydlog, a elwir yn is-ddyhysbyddiad. 

Pan fyddo dwfr tarddiadol yn y tir, bydd y llain lie mae 
yr ireidd-der yn ymddangos ar yr wyneb yn gyffredin 
yn hawdd ei ganfod, trwy ei fod yn amrywio yn ei liw, 
yn nghyd ag arwyddion ereill o wlybaniaetb, megys tyf- 
iant brwyn, &c. Trwy dori cwter gyda pben uctiaf y 
llain hon yn ddigon dwfn er rhwystro y dwfr i gyraedd 
yr wyneb, gellid ei ddwyn ymaith i ry w ollyngle cyfleus. 

Yn y fath amgylchiad, un ddyfr-ffos ddofn wedi ei hagor 
ynddo ac o faintioli cyfatebol a wna yn ami fel hyn yr 
hyn ni allai llawer o ffosydd llai mor rhadlawn ac 
efFeithiol ei gyflawni. Dylai dwfr yr wyneb gael ei 
ddwyn ymaith trwy ffosydd agored, yn gynwysedig o'r 
ffos-gloddiau, pa rai a ddylai gael eu gwneud fel ag i 
rwyddau rhediad y dwfr ; y rhychiau rhwng y grynau, 
a rhigolau agored wedi eu tori yn y lleoedd angenrheid- 
iol er rhoi i'r dwfr rydd fynediad. lawn drefhiad ar y 
grynau a'r rhychiau mewn cae, a wna yn gyffredin 
effeithio arwynebol ddyhysbyddiad arno ; ond cyn 
dynesiad y gauaf, dylai ychydig o ffosydd agored yn 
droedfedd o led, ac yn chwech modfedd o ddyfnder, neu 
ragor, yn ol y dwfr a ddisgwylir i ddod iddynt, gael eu 
tori ar draws y cae, er dal dwfr yr wyneb, a'i arwain 
allan i'r pridd ffosydd. Mae 7 ^fe-So^^A Yvya. ^ 
hawdd eu gwneud, ac fe dalant yn d^a m >j dx«S&et>^ % 



TRW ADL-DDYHY SBYDDIAD. 



33 



Dylai pob cwterydd cauedig ac agored fod a digon o 
gwympad ynddynt, fel y gallo y dwfr redeg ymaith yn 
rhwydd ; ond os bydd gormod, fe red yn rhy chwyrn, a 
dwg ymaith gydag ef bridd yr ochrau, yr hyn a daga y 
cwterydd yn fuan iawn. Pa fodd by nag y caffo y 
cwterydd eu ffurfio, dylent fod yn arwain i ddyfrlle 
naturiol, neu ynte i ryw brif ddyfrffos a fyddo yn" 
arllwys iddo, fel y gallo y dwfr gael lie rhydd i redeg 
ymaith. 

Mae dyhysbyddiad yn ei holl ranau yn teilyngu sylw 
blaenaf yr amaethwr ; ac y mae y dull newydd a elwir 
Trwadl Ddyhysbyddiad, yn cael yn ddiweddar ei ar- 
feryd gyda y canlyniadau goreu. Pa sut i ddwyn hyn 
yn mlaen, i ganlyn Dwfn-arddiad, ni a wnawn yn awr 
ddesgrifio. 

TRWADL-DDYHYSBYDDIAD A DWFN-ARDDIAD. 

Mae'r gweithrediadau hyn yn annibynol ar eu gilydd, 
ac fe'u cyflawnir ar wahanol amserau, eto mae y dyben 
yr un. Mae y ddau yn cael eu harferyd yn bresenol 
yn ami iawn, ac y maent bob amser yn cynyrchu yr 
effeithiau mwyaf buddiol, trwy ddyfnau a sychu y tir, 
a chwanegu a gwellau ansawdd y cnydau. 

Trwadl- Ddyhysbyddiad. — Gwelleir yn mron bob 
math o dir yn fawr trwy ddyhysbyddiad, ond yn neill- 
duol tir trymaidd, cleiog, a gwlyb, lie byddo y gwaelod 
yn galed a daliadol. A thrwy drwadl-ddyhysbyddiad 
mae tiroedd lie na thyfai o'r blaen ddim ond hesg, a'r 
fath arwaf o laswellt, wedi eu gwneud yn ffrwythlon, ac 
addas i ddwyn pob math o gnydau. Y dull o ddwyn 
yn mlaen drwadl-ddyhysbyddu cae, yw, yn gyntaf, 
gwneud nifer o ddyfrffosydd cyfochrog, o un-ar-bum- 
theg i ugain troedfedd y naill oddiwrth y Hall, yi\ <s\. 
natur ac ansawdd y tir, naill ai at gtoes wew. set Vn^I^s. 
byddo yr amgylchiadau yn gofyn. 1 w "T^ 

isel a gwlyb, ac yn gynwysedig o 



34 



TRWADL-DDYHYSBYDDIAD. 



dyfr-ffosydd fod dros un droedfedd ar bumtheg oddiwrth 
eu gilydd ; os bydd y gwaelod yn ysgafnach ac yn fwy 
rhydd, gallant fod o ugain i bedair-ar-ugain neu ddeg* 
ar-ugain o droedfeddi; ac mewn tiv o waelod rhydd 
iawn, gall y pellder rbyngddynt fodo ddeugain troedfedd 
i bump-a-deugain. Gwneud y grynau yn gefn-uchel a 
'arbeda y drafFerth o agoryd rhychau dyfnion. Dylai y 
dyfrffosydd fod 2\ droedfedd o tldyfnder, a'u llenwi a 
cheryg i'r uchder o 12 modfedd, gan adael o 16 i 18 
modfedd ar yr wyneb er ei lenwi a phridd. Gor- 
chuddier y ceryg a thywyrch teneuon dros eu gilydd yn 
y cydiadau, er rhwystro y pridd i redeg rbyngddynt, 
yna llanwer hwynt i fynu ; a chwedi cael y cnwd cynt- 
af o lafur oddiar y tir, dwfn-ardder ef ar groes y 
dyfr-ffosydd. 

Hyn yw y dull cyfFredin o drwadl-ddyshysbyddu ; 
ond gellid defnyddio pridd-lechau yn y lleoedd hyny 
lie y maent i'w cael am bris isel, neu ynte a cheryg 
teneuon wedi eu gosod mewn dull trionglaidd, fel hyn /\> 
neu un ochr yn unionsyth ar Hall yn onglaid, fel hyn 
^v , He byddo defnyddiau cyfaddas wrth law. Gellir 
weithiau gael digon o geryg man ar y tir er Henwi y 
dyfrffosydd, ond lie ni byddo ond ceryg mawrion yn 
unig, dylent gael eu tori o fantioli dwy neu ddwy fod- 
fedd a haner ysgwar, fel y gallo y dwfr yn hawdd redeg 
rhyngddynt. Lie byddo pridd-lechau yn cael eu def- 
nyddio, dylid gosod un ar y gwaelod fel gosail er 
rhwystro yr ymylau i fyned yn rhy bell i'r ddaear, ac 
felly i leiau neu ddystrywio ffordd y dwfr. Mae pridd- 
lechau cafnaidd yn cael weithiau eu defnyddio, ac ym- 
ddengys eu bod yn ateb yn dda ; er mewn rhai lleoedd 
defnyddir rhai yn debyg eu llun i bedol cefFyl, a'u 
hymylau tewion wedi eu troi yn ol, yn fFurflo megys 
traed i'r pridd-lechau i sefyll arnynt, fel hyn fi, yr hyn 
a'u hattal i dori y llawr, ac a wna osail yn anangenrheidiol. 
Rhydd rediad i'r dwfr ar hyd y gwa&\o& ^ >j 
beth sydd i gael ei gyflawni mevrii 



DDWFN-ARDDIAD. 



35 



iad ; a dylai hyn gael ei wneud fel ag i adael o 16 i 18 
modfedd o bridd ar yr wyneb. Cadwer hyn mewn 
golwg, ac yna bydd pob peth yn iawn. Gofaler fod un 
ddyfrffos i ba un y gall yr holl rai llai i arllwys eu 
cynwysiad; felly sychir y tir, ac y'i haddasir er cy- 
nyrcbu ffrwythau. 

Dylai y brif ddyfrffos gael ei tbynu ar hyd odreu y 
tir, ac os bydd modd, yn gydiedig a rhyw ddwfr-redfa 
naturio], ar hyd pa un y geill y dwfr a arllwysa gael ei 
ddwyn ymaith. Mae ei maintioli i ymddibynu ar y 
dwfr a ddysgwylir i redeg iddi, ond dylai fod o leiaf 
chwe modfedd yn ddyfnach na'r dyfrffosydd ereill. • 
Dwfr wedi ei gasglu fel hyn a ellir yn ami yn fanteisiol 
ei ddefnyddio er dyfrau ; ac ni ddylai hyn gael ei esgeul- 
uso pa le bynag y byddo yn gyfleus. Nentydd a 
chornentydd ydynt ddyfrffosydd natur, ac a ellir hefyd 
eu defnyddio er dyfrau yn mhob man ag y byddo yn 
alluadwy. Nid oes dim yn waeth na gadael ffrydiau i 
redeg yn ofer, pa rai pe eu hiawn ddefnyddid a ffrwyth- 
lonent y tir yn fawr iawn. 

Fel rheol gyffredin yn nghylch pellder y dyfrffosydd 
oddiwrth eu gilydd, gellir gosod i lawr yr un ganlynol : 
dylent fod o bump i bumtheg llath rhyngddynt, yn ol 
natur ac ansawdd y tir, ar hyn yr amaethwr ei hun sydd 
i fod yn farnydd. 

Dwfn-Arddiad. — Wedi trwadl ddyhysbyddu tir, y 
peth nesaf yw rhyddau a rhwygo y gresten galed sydd 
yn y gwaelod er ei ddyfnau, trwy offerynoliaeth dwfn- 
aradr. Mae yr aradr hon yn fwy ac yn drymach na'r 
rhai cyffredin, ac wedi ei gwneuthur heb bridd-aden. 
Treiddia trwy y ddaear i'r dyfnder o 16 modfedd, ac er 
ei bod yn effeithiol rwygo a rhyddau y gwaelod, eto ni 
chyfyd ddim o hono i'r wyneb. Mae dwfn-aradr yn 
cael ei gwneud mor ysgafn ag y gellir, heb ei gwneud 
yn rhy wan, fel y gallo getddeS \,rw^ ^ tsnrs*. 
rhwydd ag y byddo modd. Mae o \ie^w«t \ Odw^.^ 
geSylau yn ofynol er ei thyxixx, ^xi o\x^» ^ 



36 



DDWFN-ARDDIAD. 



rai sydd yn gofyn gofel ac amynedd ar ran yr aradwr, 
er cael ganddynt ymgymeryd ar gwaith yn rhwydd, ac 
y mae cryn ddeheurwydd hefyd yn ofynol er dal yr 
' aradr, yr hyn, er hyny, a ddeuir yn hawdd iddo trwy 
ymarferiad. 

Mor gynted ag y ceir y llafur oddiar y tir, mae dwfn- 
aredig i gael ei ddechreu. Aradr gyffredin yn gyntaf i 
aredig o chwech i naw modfedd o ddyfnder, goreu i gyd 
pa ddyfnaf ; yna canlyn y ddwfn-aradr ar hyd yr un 
rhych, gan fyned trwy y ddaear yn 16 modfedd o ddyfn- 
^der, a chyfrif yr un o'r blaen ; ac felly y dilyna y naill 
. y Hall hyd nes y gorphener. Os ni ellir cael dwfn- 
aradr, gwna un gyffredin y tro, ond tynu ymaith y pridd- 
astell. Wedi i hyn oil gael ei wneud, bydd y dyhysbydd- 
iad mor berffaith fel na bydd yn gyffredin ddim eisiau 
rhychau dyfnion mwy, canys treiddia y dwfr yn awr yn 
rhwydd trwy y pridd ac a sudda i'r dyfr-ffosydd, pa rai 
a ddarparwyd i'w dderbyn megys ag y dejgrifiwyd 
uchod. Ni chydia y gwaelod byth wedi y rhwygir ef 
unwaith fel hyn. Gwnaiff effeithiau cyson yr awyr, yn 
nghyd a hidliad y dwfr trwyddo, ei gadw yn rhydd a 
hyfriw, ac yn union yn barod i feithrin yr hyn a osodir 
ynddo. 

Tir wedi ei drin fel hyn a ellir ei aredig yn ddyfnach y n 
mhen ychydig o flynyddoedd, ie, i'r dyfnder o 16 modfedd 
os byddir yn ewyllysio ; a'r gwaelod, yn awr yn rhydd ac 
agored, a gymysgir ac a gydgorfforir a'r wyneb, gan ei 
gryfau a'i adnewyddu er peri iddo gynyrchu yn doreithiog 
ragorol yn y canlyniad. Yn mhellach, daw y cynauaf 
yn gynt yn addfed o hyn allan ; oblegid fod y tir yn 
sychach ac yn wresocach, tra y gwnaiff ei ddyfnad 
chwanegol ei alluogi i dderbyn ac i gadw digonol 
wlybaniaeth er meithrin y tyfiant ; a chaiff y gwlybaiw, 
iaeth, trwy effeithiau atdyniadol yr haul, ei godi i» 
fynu, yn gymwys fel y byddo eisiau er meithrin yr hyn 
sydd arno. Mae dyhysbyddiad, yrv e\ \io\V ^w^t^xsl 
*e yn mhob ^efyjjfaoedd, mor ai\geivi\ie\^\o\ ^ m« ^tcl- 



DYFRAD. 



37 



lwg yn hanfodol i ffyniant, fel y mae'r amaethwr ag 
sydd ganddo ^wnoddion er ei ddwyn oddiamgylch, ac a 
chanddo unrhyw ddarn o dir heb ei ddyhysbyddu yn 
teilyngu bod yn dlawd, ac i gael ei nodi allan gan ei 
gymydogion fel dyn diog a diofal. 

DYFRAD. 

Dyfrdd, neu y gorchwyl o ddyfrau tir, sydd orucli- 
wyliaeth trwy yr hyn, gydag ycliydig o draul a llafur, 
y gellir sicrau cnydau mawrion o wair a phoria fynycha 
bob amser. Mae yn anhawdd cyfrif am yr esgeulusdod 
cyffredinol o ddyfrau, a hyny mewn manau ag y gellid 
ei fabwysiadu gyda chymaint o fuddioldeb i'r amaethwr. 
Gweunydd lie nid oes yn awr ond tyfiant gwael ac isel 
a ellid yn hawdd, trwy ddyfrad, eu gwneud yn ffrwyth- 
lon a thoreithiog iawn. Gollwng dwfr dros yr wyneb 
er mejtbrin tyfiant glaswellt, sydd wedi cael ei arferyd 
yn y Dwyrain er yr oesoedd boreuaf, ac ymddengys ei 
fod yn wybyddus yn rhyw fanau yn Lloegr er amser 
y Rhufeiniaid. Mae dyfrad yn efFeithio er mwydo 
glaswellt — er caledu tir corsog a migwynaidd — er 
dystrywio mathau o chwyn — ac er gwresogi y tir yn y 
gauaf, ac er ei oeri yn yr haf. Ymylau y fFrydiau pa rai 
yn achlysurol a orlifir a gynyrchant y glaswellt brasaf. 
Y gwreiddiau a dail tyner glaswellt, trwy gael eu gor- 
cbuddio gan ddwfr yn y gauaf a dechreu y gwanwyn, 
a ddiogelir rhag y rhew ; ac nid oes tir, sefyllfa, na 
hinsawdd yn mha un nad yw porfa-dir dyfradwy yn 
waaanaethgar. Mae un rhagosodiad, er hyny, yn anghen- 
rheidiol bob amser ac yn mhob man — rhaid iW tir gael 
ei irwadl ddyhysbyddu. 

Mae pob math o dir yn cael ei wellau yn fawr trwy 
ddyfrad ; ond tiroedd sialcaidd neu sandog a grafelo^ 
yw'r cyfaddasaf i'w dyfraM m^'i ^^\\Jks»nx ^ 
hynod, buddiol, ac uniongytcV\o\ at ^ ^>&v ^\s\^^»%^ 
diroedd oerllyd ft cbleiog. T™>j d^i^ ^c»^^ ^ x 



38 



.DYFBAD. 



cadw tir mewn ffrwy thlonrwydd parous heb ddim achles ; 
a gellid gwneud tir gwael mewn cymhariaeth yn abl i 
gynyrchu trwch o wair, a chyflawnder o'r borfa oreu, a 
hyny yn ami yn gynar yn y gwanwyn, yr hyn a'i gwna 
yn gymaint arall o werth. Y doldir dyfradwy goreu o 
amgylch Avon, yn swydd Wilt, lie y mae y tyfiant brasaf, 
nid oes yno braidd ddim pridd v ond fe'i cyfansoddir yn 
benaf o wely o gerigos a grafel wedi eu croeni gan 
wreiddiau glaswellt, y rhai a fwydir gan ddyfr&d dwfr 
yr afon. 

Lie mae tipyn o gwymp, a digon o ddwfr, gellir 
gwneud rhestr o ddyfrleoedd y naill islaw y Hall, fel y 
gallu yr ail gasglu y dwfr a redo o'r cyntaf, a'i ollwng 
a'r hyd wyneb y tir fyddo rhyngddo a'r trydydd, ac felly 
yn y blaen, hyd oni ddarfyddo naill ai y dwfr neu y 
cwymp. Y gauaf a'r gwanwyn yw yr amser i ddyfrau. 
Y dull i wneud hyn yw cadw y dwfr mewn cyson ac 
esmwyth rediad ar hyd wyneb y tir. Ni ddylai fod mor 
chwyrn fel ag i olcbi ymaith unrhyw ffrwy thlonrwydd. 
Dylai fod cymaint o bono fel ag i fwydo y gwraidd, ond 
eto heb orchuddio y brig. 

Mae buddioldeb dyfrau yn gynwysedig yn benaf 
mewn trosglwyddo oxygen i wreiddiau planigion, yr hwn 
sydd i gael yn ei sefyfifa doddedig mewn dwfr afonydd 
a ffrydiau. Nid yw doldir chwaith i gael ei wneuthur 
yn gors, trwy ei adael yn orchuddiedig a dwfr llonydd 
am amryw o fisoedd ; ond y mae i'w frasau trwy ollwng 
dwfr ar hyd-ddo am ychydig amser yn awr ac yn y man. 
Ychydig o brofiad fyddai yn ddigonol er gwybod pa fodd 
i reoleiddio mesur y dwfr a'r amser. Ffrwd fechan, os 
bydd iddi ychydig o gwymp, ellai orchuddio Uawer o 
dir, a hyny lawer gwaith ; ond os bydd yn fechan iawn, 
dylid bod yn ofalus colli diferyn os bydd bosibl. 

Dechreuir yr oruchwyliaeth hon yn gyfrredin yn mis 
Hydref, ar oil Vr borfa, gael ei phori, neu yt ail £&vd o 
wair ei gywain. Cedwir y dwfr droa 7 l\t am 
pythefnos neu dfair wythnos ; yna ttoit ym«A\v «wv 



LL0S6IAD T\f. 



39 



tua pbump neu chwech diwrnod. Dilynir y dull yma 
o sychu a dyfrau bob yn ail hyd ddechreu Ionawr, gan 
gymeryd gofal i droi y dwfr i ffwrdd pan ddechreuo 
rewi yn galed. Fel y byddo y gwanwyn yn dyfod yn 
mlaen, a'r glaswellt yn ymestyn, mae amseriad gbll- 
yngdod y dwfr ar hyd wyneb y tir yn cael ei fyrau i 
bump neu chwech diwrnod. Yn mharthau deheuol 
Lloegr, bydd y doldiroedd yn barod i ollwng yr anifeil- 
iaid iddynt tua diwedd Mawrth ; ond yn y parthau rawy 
gogleddol pareir dyfrau hyd lis Mai ; yna ceir cnwd 
neu ddau o wair yn y canlyniad. 

Lie mae gwastadrwydd y tir yn fanteisiol, gellir, trwy 
ddyfrad, wellau helaethrwydd o dir yn hawdd a didraul 
iawn ; a gellir fel hyn wneud pob ffynnon a chornant yn 
bur ddefnyddiol. Gellid hefyd ddefnyddio y dwfr a geid 
trwy ddyhysbyddu er dyfrau mewn llawer o amgylch- 
iadau ; ac felly byddai y fantais yn ddwbl, yn gyntaf 
trwy ryddau y tir oddiwrth ormodedd o wlybaniaeth, 
ac yna trwy droi y dwfr a gollwyd felly er bod yn 
foddion i'w fFrwythloni drachefn. 



Llosgiad tir sydd ddull niweidiol o'i barotoi at had ; 
ond a arferjr i raddau mawr yn yr Iwerddon, yn neill- 
duol yn y parthau gorllewinol o honi. Ni ddylai tir 
sych da byth gael ei losgi ; canys felly afradir y rhanau 
goreu o hono, a gwneir y defnyddiau meithrinol yn 
lludw, yr hwn mewn cymhariaeth nid yw ond yehydig 
o werth er cynyrchu un cnwd ; yr hyn, trwy ddull 



llawer o gnydau. 

Er hyny nid yw llosgiad tir bob amser yn ananghen- 
rheidiol ; canys yn ddiameuol hwn yw y dull goreu er 
dyfetha chwyn a thyfiant garw ax &toe&&. wst,* sg**S?i^ 
chorsog. Pe bai llosgiad ^/tv c&eVe\ wterj^. wA^^ 
gan y rhai hyny a wnai ddyc\v^e\^^Vx >Cvc tsnk^ ^ ^ ^ 



LLOSGIAD TIR. 



gwahanol, a ellid eu gwneud 




40 



^CHLESOEDD. 



gymaint ag a gymerwyd oddi arno, ni wneid mewn 
cymhariaeth ond ychydig o niwed ; ond y cam y mae y 
tir yn gael yw, wedi llosgi yr wyneb bras gwelltog, iii 
chaifF unrhyw achlesiad drachefn ; ac ai ol i'r ychydig 
effaith a gafodd y lludw arno i ddarfod, fe'i gadewir 
mewn ansawdd hollol' ddiffrwyth ac analluog i feithrin 
unrhyw dyfiant. Llosgiad tir gam' corsog a morf eydd 
gwlyb brwynog yw, yn ami, y dull goreu p'u hamaethu. 
Gwnaiffhyn ddystrywio y chwytsa-rtyiiant bras-welltog, 
a tbrwy eu troi yn achles a wna i*r tir gynyrchu cnydau 
toreithiog. Ond ni ddylai hyn gael ei wneud, er hyny, 
oddieithr fod y tir yn gyntaf wedi ei ddyhyspyddu yn 
dda ; ac oblegid yr esgeulusiad o byn mae llawer o draul 
a thrafferth mewn ceisio amaethu tiroedd o'r fath yn 
hollol ofer. , . . : 

Pa le bynag y byddo llosgk4<3j»? r cael ei arferyd 
mewn amaethu tiroedd oer a gwfytffbydded i'r lludw i 
gael ei gyfrodedd wasgaru ar hyd-ddo, a'i droi i lawr 
yn boeth. Yna hauer maip neu erfin gwylltion ynddo, 
i gael eu pori gan ddefaid arno ; ac ar ol hyny gosoder 
hadau ynddo, gyda naill ai haidd neu geirch, a goll- 
ynger defaid drachefn i bori yr hadau. Os bydd y tir 
yn cael ei aredig wedin mewn <*wy neu dair blynedd, 
hauer ceirch ynddo, a bydded i'r gwellt gael ei droi yn 
achles, ai ddychwelyd iddo er ei baratoi i ddwyn cnydau 
gwyrddlas. Gwnaiff ^oruchwyliaeth o'r fath hyn yn 
gyffredin achlesu y tir yn dda, a hefyd dalu ei ffordd 
i'r amaethwr. 

ACHLBSOEDD. 

Gellid cadw ein meusydd mewn ffrwythlondeb paraus 
trwy roi iddynt beb blwyddyn gymaint a ddygir oddi 
arnynt mewn ffordd o gynyrch ; ond trwy gyson 
'gynyrchu, mae y ddaear oreu yn hespau, ac yn gofyn 
ei Jmchlcsu, cyn y gwnaiff ddychv*eYy& Vt ^xci^CKm 
atdaJiad am ei lafur. 



ACHLESOEDD. 



41 



~ Mae dau fath o achlesoedd — mallaidd a chalchaidd. 
Y cyntaf, yn gynwysedig o sylwedd anifeilaidd a 
llysieuaidd wedi ei ddadgysylltu, sydd yn fuddiol yn 
benaf er meithrin tyfiant ; y Hall a effeithia yn benaf 
fel cymellydd y tir. Y cyntaf a^ttnwys achles anifeil- 
aidd a llysieuaidd o bob desg^V, ac o fewn yr ail 
gellir cyfrif calch, marl, clai, tywod y mor, &c. 

Mae achles anifeilaidd a llysieuaidd yn fraenllyd yn 
eu natur, ac yn cynwys rhyw ranau elfenol o sylweddau 
anifeilaidd a llysieuaidd. Mae rhanau cyfansawdd 
dynion ac anifeilaid yn deilliaw oddiwrth y bywyd 
llysieuaidd ; ac nid yw tail pob anifail ond gweddillion 
y cigfwyd ar llysiau a gymerwyd i mewn i'r cylla. 
Oddiwrth dreuliad paraus sylwedd ardumiol (organised), 
a'i gyfnewidiad i hylifau maethol, gellid cyfrif nad yw 
sylweddau anifeilaidd a llysieuaidd, a defnyddiau ys- 
garthiadol ond yn unig gwahanol ddullweddau ar yr 
un hanfodion gwreiddiol. Eu helfenau gweithredol oil 
ydynt hydrogen, carbon, a oxygen, a weithiau nitrogen, yn 
gymysgedig a hwynt. Y goruchwylyddion hyn, trwy 
gael eu trosglwyddo i'r tir gan ddefnyddiau gwlybyrol, 
a weithredant er meithrin tyfiant, ac er ffurfio hanfodion 
llysiau newyddion. Megys y mae mwy o gydgyfar- 
fyddiad o'r elfenau hyn mewn cig na llysiau, mae yr 
achles a ddaw oddiwrth gig-fwytawyr yn fwy fFrwythlon 
yn ol yr hyn fyddo o hono, na'r hyn a ddelo oddiwrth 
greaduriaid fyddo yn byw ar lysiau yn unig. 

Mae gwerth biswail fel achles yn beth hen adna- 
byddus i amaethwyr y Cyfandir, ac yn neillduol yn 
Flanders a Switzerland, yn mha leoedd y cesglir ef yn 
ofalus ; ac y mae y Chineaid, pa rai ydynt yr amaeth- 
wyr henaf a wyddom ni am danynt, yn gosod cymaint 
o werth ar ysgarthion dyn'fel achles, fel y mae gan- 
ddynt cyfreithiau er eu casglu a'u cadw rhag cael eu taflu 
ymaith. Mae un chwart o leisw <5^tv ^w. «m2v. ^v^fc^ss^s 
yn ei ansoddau ffrwythol, gyfacteiX. \ <3k«^ £\>w?tf^ 
biswail gwartheg, ac i di\ w es&k* 



42 



ACHLESOEDD. 



Oddiyma ymddengys pa gymaint o bwys i amaethydd- 
iaeth yw fod lleisw dyn yn myned i golli. Y rhanau 
sylweddol o'r ysgarthion a ddefnyddir gan mwyaf yn y 
wlad hon ; ond ni chynwysa y rhai hyn ond y sylweddau 
anhoddadwy, tra y n^e y lleisw yn cynwys y sylweddau 
halltaidd a fFeryllai^pa fodolent yn y llysiau pan «i 
(Jifawyd gan yr anifeiliaid, a'r hyn sydd hefyd yn 
angenrheidiol er tyfiant llysieuol. 

Nid y w achles anifeilaidd na llysieuaidd o un defnydd 
ymarferol hyd oni byddo y sylweddau gweithredol a 
gynwysant wedi eu rhyddau trwy fraeniad. Os na 
bydd y sylweddau anifeilaidd a llysieuaidd yn chwalu 
ac yn braenu, nid ynt werth dim mwy na cberyg. Er 
engraifft, darn o fawndir sydd bentwr llysieuaidd cysglyd 
yn cael ei gadw rhag pydru gan ddwfr, a rbyw ansoddau 
gwrthfraenol sydd ynddo ei hun. Yn y cyflwr hwn 
mae yn ddiwerth fel achles, ond pan ddynoethir ef i'r 
awyr i weithredu arno, a'i chwalu, mae ei ansawdd yn 
newid, a gwnaiff wrtaith rhinweddol iawn. Wrth bydra 
dadgysylltir y rhanau elfenol i sefyllfa hylifaidd a bywiol. 
Pe gosodid tail ystablau yn grygyn ar ei gilydd yn yr 
awyr agored, poetha yn fuan, a gyrai allan darth cyfan- 
soddedig o'r anwedd ymweithiol. Mae y domen i'w 
gweled yn Ueiau yn gyson mewn pwysau a maintioli ; 
ac ar ddiwedd chwech mis, os bydd wedi bod yn gwres- 
ogi ac yn gwlychu bob yn ail, ni bydd uwchlaw chwarter 
y defnydd dechreuol yn aros i'w wasgaru ar hyd y tir. 
Mae yr hyn sydd yn rhinweddol achles wedi ei golli, ac 
nid yw yr hyn sydd ar ol o nemawr werth. 

Nid oes un pwnc yn gysyllteidig ag amaethyddiaeth 
yn fwy pwysig, ag achlesiad, ac nid oes dim un ag y 
mae dynion yn deall mor lleied am dano nag yn sylwi 
mor lleied arno. Yn gyRredin, teflir y defnyddiau 
ysgarthiadol yn grygyn ar eu gilydd, gan eu gadael i 
sychu fynu yn yr awyr agored. Mae hyn y f»th 
wrthyni mewn amaethyddiaeth, fel na e\\Vt ^tv 
ei ddiwygio. Mae yr anwedd fraeucA a ^ tyNfc* 



ACHLESOEDD. 



43 



fel y byddo yr ymweithiad yn myned yn mlaen, yn 
cynwys hanfodion achles ; a dylai naill ai cael ei gadw 
yn y tail, neu ynte gael ei drosglwyddo i ddefnyddiau 
priddlyd neu lysieuaidd o'r newydd, er cyfranu iddynt 
ei hansoddau rhinweddol. Nis gall yr amaethwr fod yn 
rhy ofalus er rhagflaenu, mor billed ag y byddo yn 
bosibl, y golled trwy fwgdarthiad o'r gronynau bywiol 
a mwyaf llesiol hyn o'i achles. 

Mae y ddaear yn barod i dderbyn pob anwedd sydd 
yn cyfodi oddiwrth fraeniad. Gwnaiff cae wedi ei deilio 
yn dda, a'i aredig a'i lyfnu, roi allan arogl iachus ac 
adfywiol, yr hyn sydd yn brawf fod yr holl agerdd 
fraenol wedi cael ei lyncu i fynu er maethu y cnwd. 
Gellai y ddaear dlotaf i gael ei brasau yn fawr trwy fod 
yn unig yn agored i dderbyn yr anwedd a gyfansoddir 
trwy fraeniad. Gosoder haen o bridd o ddeuddeg i 
ddeunaw modfedd o drwch dros domen o dail ym- 
weithiedig, a gadawer ef yno am ysdod yr ymweithiad ; 
ac yna pan dyner ef ymaith, ceir gweled fod ansoddau 
rhinweddol y dom wedi treiddio trwy yr oil o hono. 
Gwybodaeth o'r ffaith bwysig hon, sydd wedi dwyn 
oddi amgylch yr arferiad o wneuthur crygiau cym- 
ysgedig, yn mha rai y mae y llifnodd rhinweddol ac 
anwedd pob math o achles yn cael eu llyncu i fynu yn 
y pridd, sand, lludw, mawn-bridd, a sylweddau ereill, 
nes y mae y cymysgedd yn dyfod yn wrtaith rhagorol. 

Mae wedi bod yn arferiad hyd yma i siarad am 
domenau, neu grygiau o dom ; ond ni ddylai fod y 
fath beth a chrygiau o dom. Dylid casglu yr achles 
o'r beili a phob man i bwll-dom ; ac y mae y dull o 
drin cynwysiad y pwll yma yn deilwng o sylw man- 
ylaf yr amaethwr. Ni all unrhyw ddull fod yn waeth 
na'r un presenol. Yn gyffredin, crygir y tail ar ei 
gilydd yn domen uchel, fel y byddo pob lleithder ^ 
rhedeg oddiwrtho ; ac felly a\ff po\> «^Vw^^^bmk«^^s^ 
yn ofer, yn lie cael ei gadw mevm iwVsycfcfc ^w^^i * 
aehlesu y tir. Un o'r pethaxx c^xvV^i 



44 



ACHUSOKDD. 



wneud tw derbynle cynens i*r achles, a chart hion, a 
phob math o ddvhysbyddiadau a red allan o'r ty, o'r 
ystablau. o'r tylcau, ac o'r beili. Dylai gael ei wneud 
yn ddigon helaeth a dwm er cynwys y cwbl. A bydded 
i'r gwaelod gael ei lorio a cheryg, nen gael ei ddwbio a 
chlai nen bridd wedi ei ddamsang yn dda, fel na chollo 
un dafn a ddelo iddo . Dylid hefyd i w igUo gonnodedd 
o ddwfr yi wyneb i redeg i mewn. 

Haen o gylch chwecb modfedd o ddyfhder o dywyrcb, 
clai, pridd, sand, nen ludw, a ddylai, yn gyntaf gael ei 
osod ar y gwaelod, ac ar byny tail y beili a'r ystablau. 
At hyn dylid cbwanegu cartbion llysiau o*r ty, crafion 
beolydd, ysgartbion ffosydd, gwymon, os gellir ei gael, 
perfedd ac esgyrn pysgod, anifeiliaid meirwon, torn 
gwartheg a cbefiylau wedi ei gasglu ar byd y ffyrdd a'r 
caeau, gwrysg cloron, chwyn, a pbob matb o ysgartbion 
gerddi. Gwnaiff hyn ddefhyddiau er llenwi y pwll, 
ond dylid gofalu ar fod haen o bridd rhyngddynt er 
Uyncu yr agerdd, a rhagflaenu colled trwy fwgdarthiad. 
Dylai fod y pwll yn ddigon o faint, fel na byddo yr ach- 
les byth yn fwy na trodfedd neu ddwy uwcblaw yr 
ymyl ; onide collir rbyw faint o'r nodd trwy redeg 
ymaith yn ofer. Os bydd yr achles yn ymddangos yn 
fras iawn, dylid yn baraus cbwanegu ato haenau o 
bridd, lludw, clai, &c, megys ar y cyntaf, gan gymeryd 
gofal nad elo dim o'r llifhodd sydd ynddo ar goll. Os 
bydd rbyw faint yn colli drosodd, dylai gael ei gasglu i 
bwll arall dipyn yn is, ond mor agos ag y gellir ; o ba 
un y gellir ei gymeryd i fynu, ai dywallt drachefh dros 
y tail, neu ynte ei ddwyn i'r tir ar unwaith, fel y byddo 
yn ymddangos fwyaf buddiol. 

Mewn tiroedd mawrion, lie byddo llawer o anifeiliaid ' 
yn cael eu cadw, ni wnaiff pwll unigol, fel y darluniwyd 
uchod ddim o'r tro, ond gofaler am fabwysiadu yr un 
cgwyddorioii. Dylai y beili gael ei gafnu yn y canol, 

mor ddwfn ag byddo yn gyfieus, a'i WWexvtvi ^\^«>a\G 

vn y gwaelod, er cadw y gwlyWr gadaii 



ACHLESOEDD. 



45 



pydewau neu gronfaau gael eu gwneud, er derby n y 
biswail a'i gadw er ei ddefnyddio. Yn y sefydliadau 
amaethyddol goreu, mae yr achles llynol yn cael ei 
gasglu a'i gadw fel hyn mewn pydewau, ac yna ei sygned- 
yddu allan i farilau mawrion, a'i gywain i'r caeau fyddo 
a mwyaf o'i eisiau. Yn Switzerland, mae lleisw a phob 
math o wlybyroedd a deflir allan o'r tai, yn cael eu cadw 
" gan yr amaethwyr mewn twbaau yn ofalus, a'u taflu i'r 
cymysg-domenau, neu ar hyd y caeau, fel y bydd yr 
angen yn galw. Yn China, hefyd, cymerir y gofal 
mwyaf am hyn ; ac fe ddywedir fod hyd yn nod y sebon- 
drwyth a ddefhyddir wrth eillio, yn cael yno ofalu am 
dano, a'i werthu fel achtes. 

Ni ddylai un ama'ethwr, fod h&b dderbynle i'r achles 
llynol, yr hwri sydd yn neillduol lesiol i dir gwair, a 
thir pori. Yn Holland, cyfodir cnydau mawrion o erfin 
gwylltion mewn tir wedi ei achlesu yn benaf a piswail 
anifeiliaid, yn nghyd a maip-deisen (rape-cake), wedi ei 
thoddi ynddo ; cloddir pydewau islaw yr ystablau a'r 
beudai er ei dderbyn, ac y mae yn cael ei ystyried yn fwy 
rhinweddol i diroedd uchel, nag un math arall o achles. 
Gwnaiff baril neu dwba mawr wedi ei osod yn y ddaear, 
wasanaethu am amser yn lie pydew, ac fel y byddo y 
llestr yn llanw, gellir naill ai taflu ei gynwysiad dros yr 
achles, neu ei gymysgu a phridd, lludw, neu sylweddau 
ereill ; neu yn gymysgedig a dwfr, gellir ar unwaith ei 
daenu ar hyd tir pori, erfin, mangels, &c, a gwnaiff 
effeithio arnynt yn y modd mwyaf adfywiol. Mae 
rhinweddau ffrwythlonawl biswail yn cael eu chwanegu 
yn fawr wrth ei gymysgu haner yn haner a dwfr. Yn 
Holland ac yn Belgium, arferir y dull hwn yn ddieithr- 
iad, pa faintioli bynag fyddo y tir ; ac y mae y cysur 
a fwyneir gan boblogrwydd amaethyddol y gwledydd 
n y n y> * e * gyfrif * raddau mawr i'r sylw gofalus a 
dalant i'r pethau by chain hyn, a yRdd^gtitasfe. ^ 
ami fel gwegi, ond ar ba rai, rcve^xv ^Vrwcst^^ ^ ^^ Ri 
llwyddimt yn mhob peth ^m^^&^xwL* 



46 



ACHLESOEDD. 



Wrth gymysgu yr haenau yn y pwll-dom, dylid bod 
yn ofalus i ddethol y defnyddiau cyfaddasaf i'r tir a 
fwriedir ei achlesu. Os cryf a chleiog yw y tir, gwnaiff 
lludw, neu sand, ei wneud yn llai glydiog ; neu, os foas 
a grafelog, byddai clai gyda'r peth mwyaf gwasanaeth- 
gar. Gwellt yw un o brif hanfodion torn y beili, 
a dylai gael ei gasglu a'i drefnu yn ofalus, gan fod 
ffrwythlonrwydd y meusydd i raddau mawr yn ym- 
ddibynu ar y % dull y caffo hyn ei wneud. Gwnaiff pob 
tunell o wellt, os iawn drefnir ef, wneud tair tunell o 
achles. Gwnaiff anifeiliaid wrth bori erw o erfin gyda 
chyfran anghenrheidiol o wellt, wneuthur o ddeg i 
bumtheg llwyth o achles rhagorol ; ac os cymerir gofal 
digonol i gasglu crafion yr heolydd, chwyn, ac ysgarth- 
ion o bob math ar y tir, ceir digon o wrtaith er achlesu 
yr oil o hono unwaith pob pedair blynedd. 

Lie y byddo yn gyfleus i gael gwymon, dylai gael ei 
grynoi ; ac, os na bydd yn cael troi arno yn union, 
gosoder ef yn grygyn cymysgedig a thorn o'r pwll, sand, 
pridd, neu ludw ; a'i adael i dwymo yn y crygyn, ond 
bod yn ofalus rhag iddo fyned yn rhy boeth fel ag i 
atal ymweithiad, yr hyn a ellir ddwyn yn mlaen trwy 
daflu haen o bridd drosto. Diameu y dylai pob gwr- 
taith i gael yn achlysurol ei orchuddio felly ; oblegid 
pryd bynag y byddo achles yn anweddu, mae yn colli 
mewn rhinwedd ; ond haen o bridd drosto a geidw y 
naill, ac a chwanega y Hall. Mae awyr agored bob amser 
yn niweidio achles ; a phan y'i cyweinir i'r tir, ni ddylai 
gael aros dim heb ei guddio, fel yr achubir y llifnodd 
rhag mwgdarthiad. Yr hyn a osodir i lawr, ac a gaffo 
aros ar y tir yn noeth, a aiff yn mhen ychydig amser 
trwy eifeithiau yr haul a'r gwlaw, yn ddiwerth mewn 
cymariaeth. Felly dylai torn a sarn y gwartheg, os 
byddant yn cael eu godro ar y cae, gael ei ddwyn adref, 
neu ei gasglu yn grygyn a'i orchuddio hyd nes y byddo 
ei eisiau. 

Mae pob anifail yn cyfranu tuag at fr^pai €\ 



ACHLESOEDD. 



47 



trwy gynyrchu achles ar gyfer y cnwd dyfodol, a dyled- 
swydd yr amaethwr yw edrych na byddo darpariaeth 
natur yn cael ei hafradu. Gosod yr anifeiliaid yn y ty 
ar bob tymor, wna nid yn unig ddiogelu diwalliant o 
acbles rhinweddol i'r tir, ond hefyd sicrau gwell cynyrch, 
a gwell iecbyd i'r creaduriaid. Nid oes dim ameuaeth 
am y pwnc hwn, a da fyddai pe byddai ein gwartheg 
blithion yn mbob man yn pori mor lleied allan, ac yw 
yr eiddo llaethwyr Llundain, neu amaetbwyr Belgium. 
Mae yr acbles a gesglir yn yr haf oddiwrth ymbortb 
gwyrddlas, a phan y mae yr anifeiliaid mewn cadwraetb 
dda, yn llawer gwell na'r hyn a gynyrcbir yn y gauaf 
gan anifeiliaid teneuon a drwg-borthiannus. 

Mae llawer o amrywiaetbau o ddefnyddiau, heblaw 
beili-wrtaith, yn cynyddu tyfiant, ac o werth mawr i'r 
amaetbwr yn ol y rhwyddineb y gellir dod o byd 
iddynt; yn nghyd au cyfaddasrwydd i'r gwabanol 
fathau o dir. Lludw, glo, coed, mawn a chlai, hy- 
d&ugl, gypsum, halen, brag-ffylor, &c, a wnant wellau tir 
pori, yn neillduol os bydd yn tueddu i fod yn fwswmog, 
neu os yw y tyfiant yn arw a gwael. Ni ddylid rhoi 
ond ychydig ar y cyntat, o gypsum, halen, a brag-ffylor, 
canys y maent yn gymellyddion cryf, ac os rhoir gormod 
o drwch o bonynt gwna niweidio tyfiant ; ond ychydig 
brofiad a ddengys pa faint sydd yn angenrheidiol i'r 
gwahanol fathau o dir. Mae rhesglion gweithydd sebon 
y peth goreu a ellir daenu ar hyd wyneb tir oerllyd, yn 
neillduol. Mae gan gregyn llymeirch, a chregyn ereill, 
cneifiadau panwr, crafion cyrn, gwlan gadach, &c, 
bob un ei ansoddau maetbol, ac a ddylent gael chwilio 
am danynt gan bob amaethwr awyddus i wneud y goreu 
o'i dir. Mae yn rhaid i'r defnyddiau yr ymddifadir y 
tir o honynt, yn y cnydau a gynyrcha er cynal dyn ac 
anifail, gael eu dychwelyd iddo yn rhy w ddull neu gilydd, 
cyn y gwnelo gynyrchu y fatli givnd &tu&&&&. 

Gyda llawer o draul y \yy&<l&\ ^ ^gwws&sj&s*^ ^y ^ 
ar lanau y Rhine yn cae\ eu 



48 , 



ACHLESOEDD. 



dyben i gadw i fynu eu ffrwytblonrwydd ; ond yn y 
blynyddoedd diweddaf, mae wedi ei gael allan fod ys- 
gythriadau y gwinwydd yn Gorphenaf ac Awst, yn 
cynwys y moddion goreu a pharotaf, er adferu i'r tir 
y defnydd maethol a gollodd yn nhyfiant a meithriniad 
y planwydd. Yn awr mae cangenau y gwinwydd, mor 
gynted ag yr ysgythrir hwynt, yn uniongyrchol yn cael 
eu tori yn fan a'u cymysgu a phridd ; ac y mae eu 
dadgyfansoddiad yn cymeryd lie mor fuan, fel yn mhen 
ychydig wythnosau, ni bydd llun yr un o honynt. 
Gellir fel hyn ddiogelu ffrwythlonrwydd gwinllan, am 
gyfnod agos diderfyn, heb ond ychydig neu ddim achles, 
ond a geir oddiwrth y gwinwydd eu hunain. Ar un 
fath fyddai yn ddiameuol gydag eurddrain a rhyswydd, a 
chynyrchiadau llysieuol yn gyffredin, pe cai y dail, y 
cangenau, a'r carthion eu dychwelyd i'r tir, yn yr un 
dull ag y gwneir yn bresenol ar lanau y Rhine. 

Os ydy w y sylwedd maethol yr ymddifadwyd y tir o 
bono wrth gynyrchu y ffrwythau yn cael ei ddychwel- 
yd iddo drachefn, nid yw, fe allai, o gymaint pwys pa 
fodd y mae hyn yn cael ei wneud ; ac y mae wedi cael 
ei ddweud, trwy awdurdod oruchel, " Y gall fod am- 
ser i ddyfod pan fyddo y meusydd yn cael eu hachlesu 
trwy doddiad gwydr {silicate of potash), gyda lludw 
gwellt wedi ei losgi, a chyda sur llosg (phosphoric 
acid), wedi ei barotoi mewn gweithfa fFeryllaidd, yn 
gymwys fel y mae physygwriaeth yn cael ei rhoi yn 
bresenol rhag twymyn a changen." — LrEBio. 

Mae y sylwadau blaenorol yn cyfeirio at achlesoedd 
yn gyffredinol — pwnc o bwys mawr i'r amaethwr, ffyn- 
iant pa un i raddau mawr a ymddibyna ar y dull y 
casgla ac y gwasgara y ddefnyddiau meithrinawl hyn. 
Yn awr, ni ddisgrifiwn ychydig o honynt yn fwy 
neillduol, ac ni ddangoswn hefyd y ffordd oreu i'w cym- 
wyso. 

Ca/cA, sydd yn cael ei ystyried y rcrw^ai \\\\ww^Ao\ 
o'r achlesoedd cioddiedig (fossil manures^ ae \ ^c«o^ 



ACHLESOEDD. 



49 



mwswmog oer y mae yn anhebgorol anghenrheidiol. Y 
mae i'w gael yn y rhan fwyaf o fanau. Dylai gael ei 
gadw heb wlyehu nac yslacio hyd nes y bydde yn cael 
ci roi i'r tir, ac yna ei wasgaru yn gyfrodedd, a'i guddio 
gyda yr had, ond nid yn rhy ddwfn ; oblegid dylai calch 
gael ei gadw yn agos i'r wyneb. Mae calch hefyd yn 
neillduol ddefnyddiol er ei gymysgu a phridd, &c, a'i 
daenu ar hyd wyneb y borfa ; ond ni fydd, mewn cy- 
mhariaeth, o ddim lies oddieithr fod y tir wedi ei ddyhys- 
byddu yn dda. Y mesurau a ddefnyddir a ymddibyna 
ar natur y tir ; tra y mae 80 tel yn ddkron i erw o dir 
sandog, gofyna marl-dir 100, a thir cleiog 150 tel am 
bob erw. 

Dadgyfansodda calch brwd unrhyw sylwedd llys- 
ieuaidd caled yn y tir, ac a'i try yn achlos i'r llysiau 
amaethol. Hyn yw ei rinwedd i dir mwswmog. 
Gwella dir ymddifad o ddefnyddiau calchaidd* Dettyd 
ronynau tir gwydn oddiwrth eu gilydd, gan eu gwneud 
yn fwy chwaledig ; ac effeitbia ar dir ysgafn trwy ei 
galedu a'i wneud yn fwy glydiog, ac felly gwna y naill 
a'r Hall yn fwy addas i feithrin tyfiant. Mae y bydd- 
ioldeb a ddeillia oddiwrth galch yn ymddibynu yn fawr 
ar natur ac ansawdd y tir. Gwelleir tir cryf yn fawr 
am ddwy neu dair blynedd trwy y cymellydd hwn ; 
ond ni wna mynychiad ami o hono gynyrchu yr un 
effeithiau, oddieithr i'r tir yn y cyfryw amser gael ei 
osod dan feillion neu ryw gnwd gwyrddlas ar»'!, trwy yr * 
hyn y cynyrchir defnydd llysieuol i'r calch weithredu 
arno. 

Fod tiroedd ysgafn yn ddiffygiol mewn defnydd 
llysieuol, yw un o'r prif rcsymau paham na wna calch 
bob amser effeithio yn fuddiol arnynt ; ac o ganlyniad 
ychydig ddylai gael ei ddefnyddio ar diroedd fel hyn, 
yn nghyd a gadael chwech neu saith flynedd rhwng pob 
calchiad. Yn wir, y mae yn ami mor anghenrheidxaV 
i gyfnewid y dull o achlesu t\t, ^frj^ ^ 
rhywogaeth y cnydau ; ac o4dvNi\\v v$Wv 



50. 



ACHLESOEDD. 



ar hyn, mae tir llafur yn gwaelu, tra y mae yr amaetbwr 
yn tybied ei fod yn gwneuthur cyfiawnder ag ef trwy ei 
galchu bob tair neu bedair blynedd. Ond bydded i 
gnwd gwyrddlas i gael gwneud prawf o hono yn y cyfryw 
amgylchiad, a'r amaethwr yn y canlyniad a gaiff ei 
gnydau Uafur yn gwellau, a'i dir mewn gwell calon. 

Dylai calch i dir cyflawn o ddefnydd llysieuol gael 
ei roddi yn frwd. Pan ei gwasgarer felly, gwnaifF ei 
effeithiau barau tra y caffo unrhyw ddefnydd llysieuaidd 
i weithredu arno ; ond pan roir calch i dir a fyddo yn 
cael ei lafurio yn gyson, nid oes ynddo nemawr neu 
ddira defnydd llysieuol i weithredu arno ; ac o ganlyn- 
iad, ni chaiff mewn cymhariaeth ond ychydig effaith. 
Ar diroedd oerllyd yn swydd Derby, gwasgarant y calch 
yn y gwanwyn yn ddwy fodfedd o drwch ; ac erbyn 
diwedd yr haf fe fydd wedi hollol ddadgyfansoddi y 
glaswellt' garw, a chynyrchu tyfiant rhinweddol yn eu 
lie ; ond rhoddi cymaint a hyn o galch i diroedd breision, 
neu i diroedd wedi eu gweithio allan, a wnai eu cwbl 
ddystrywio. 

Mae rhai yn meddwl wrth weled effeithiau calch ar y 
tir y tro cyntaf, y gallant bob amser ei ddefnyddio 
gyda'r un buddioldeb, ond yn hyn byddant yn sicr o 
gael eu twyllo. Mae unwaith mewn chwech neu saith 
mlynedd, yn ol natur y tir, yn llawn mor ami ag y gellir 
defnyddio calch gydag un llesad. Mae profiad yn ein 
dysgu, os bydd calch yn cael ei ddefnyddio yn ami, 
rhaid iddo gael ei ddefnyddio fel achles, ac nid yn unig 
fel cymellydd ; ac i'r dyben hwn rhaid ei gymysgu a 
phridd, clai, neu ryw ddefnydd arall, er cyfranu ei 
ansoddau cymellhdol iddo, ac er mwyau ei effeithiau 
meithrinol ei hun, ac yna gwnaiff weithredu yn effeithiol 
fel achles. 

Gwna gwaelod y rhan fwyaf o diroedd foddion da i'w 
gymysgu a chalch. Sand a chalch,gydamawn a thy wyroh, 
os gellir eu cael, a ddylid gymysgu wc ^fcx v \A\ t\ev^-, 
m gwaelod-gloi a chalch ar gyfet tixoedA ^xv^, 



ACIILESOEDD. 



•SI 



mawnog, a marlaidd. Ni ddylai un amaethwr gwyno 
oblegid eisiau defnyddiau ergwneud cymysgedd achlesawi 
tra mae pob math o dir yn gwneud y tro at y pwrpas ; ac 
nid yn unig mae ffrwythlondeb lleawl yn cael ei gy- 
nyrchu trwy hyn, ond nid oes nemawr o fanau yn y 
deyrnas, pa mor ddiffrwyth bynag,* ar na ellir wellan 
neu eu dwyn i sefyllfa ffrwythlonrwydd, trwy gymwyso 
atynt gymysgiad priodol o bridd, clai, sand, a chalch, 
Dylid cymeryd gofal, er hyny, i gyfartalu mesurau y 
calch yn ol natur y tir. Mae tiroedd ysgafn wedi cael 
eu niweidio trwy ormodedd o galch ; a thra y gwnelo un 
ran o galch am o chwech i ddeg rhan o bridd y tro i 
diroedd ysgafn, mae un ran o galch am o ddwy i dair 
rhan o bridd yn ofynol i diroedd trymion. Rhoddi 
calch ei hun i dir fyddo wedi bod yn hir dan lafur, sydd 
yn fynych yn anfuddiol ; ond pe byddai yr un mesurau 
o galch yn gymysgedig a sand, tywyrch, pridd, neu 
glai yn cael ei xoddi iddo, byddai yr efFaith yn dda. 
Dylai calch gael ei roi yn frwd i dir marlaidd dwfn yn 
amlach nag i nemawr o un tir, ond y mae tystiolaeth 
profiad yn fFafriol i'w ddefnyddio wedi ei gymysgu. 

Marl sydd bridd calchaidd ; ac y mae yn llesiol 
dawn, yn neillduol pan daener ef ar hyd yr wyneb, 
Mae yn ami i'w gael yn ngwaelod cronfeydd a llynoedd, 
ac hefyd i lawr gryn ddyfnder yn y ddaear ; ac weith- 
iau cyfarfyddir a llawer iawn o bono yn un gloddfa 
gyda'i gilydd. Gwnaiff dalu yn dda am ei gasglu ; a 
gellir ei ddefnyddio ar unrhyw dymor, a bron i unrhyw 
fesurau. . Mae marl, fel calch, yn gymellydd cryf ; ond 
os na chaiff ei ddefnyddio yn drefnus, yn nghyd a chael 
gwrtaith o'r beili, neu ryw achles braenllyd arall bob yn 
ail ag ef, ni wnaiff lesoli y tir bob amser. Mae i'w gael 
o wahanol liwiau, ac yn meddiannu gwahanol ansoddau, 
yn ol y defnyddiau ag y byddo yn gynwysedig o honynt. 

Mae marl cleiog yn addas isontv \ 
snndog, pa rai a well a ac a £vr$ ^Vnc^SV- 

fath diroedd ni ellir braidd to\ ^o\m^ o <s£vS?* 



52 



ACHLESOEDD. 



taenu 130 llwyth ar hyd un erw. Mae marl sandog yn 
dda i bob tir gwydn, gan y gwnaiff ei chwalu a'i wneud 
yn hawddach i'w drin. Marl cragenaidd, megys yr 
arwydda ei enw, sydd yn gynyrch cregyn-bysg, ac y 
mae yn dda iawn i bob math o dir. Ni wna effeithio 
mor fuan a chalch ; ond y mae yn fwy paraus. Mae 
marl a chlai, gan ei bod mor debyg i'w gilydd, weithiau 
yn cael eu cam gymeryd y naill am y Hall. Os bydd 
mewn clai unrbyw gydgymysgedd o galch, gellir bron 
ei alw yn farl ; ac y mae y naill neu y Hall bob amser 
yn llesiol i diroedd ysgafn. 

Mewn rhai gwledydd mae cyflawnder o farl, a hwnw 
o'r rhy w oreu ; ac fe'i rhoir i dir pori, trwy ei gywain 
iddo naill ai yn gynar yn y gwanwyn, neu yn ddiweddar 
yn yr hydref, gan ei adael i aros ar hyd wyneb y tir hyd 
nes y byddo wedi ei ddadgyfansoddi. Gellir profi gryra 
ac ansawdd marl trwy sychu gronyn o hono yn gyntaf, 
ac yna ei wlychu mewn finegr ; ac os gwna ddyferwi 
yn fywiog gellir ei ystyried yn un da. 

Gypsum sydd sylwedd calchaidd, ac wedi bod, bellach 
er ys amser maith, yn cael ei ddefnyddio fel achles, ac 
yn cael ei werthfawrogi yn fawr gan amaethwyr yn Ger- 
many. Yr un fath a chalch a marl, mae yn gofyn ei 
ddefnyddio mewn doethineb, a phob yn ail ag achlesoedd 
ereiil. Oddieithr sylwi ar hyn ni wnaiff bob amser lesau. 
Ceir yn gyffredin ei fod yn fwy llesiol i feillion, sainfoin, 
a hadau, nag ydyw i lafur, erfin, neu gnydau gwyrdd 
leision ereiil. 

Y tiroedd y gwna effeithio arnynt oreu, yw rhai 
sychion, sandog, a grafelog. Ac ymddengys nnd yw o 
nemawr les i diroedd trwm marlaidd, nag i diroedd 
cleiog cryf. Gan fod gypsum ei hun o ansawdd galch - 
aidd, gellid meddwl na ddylai gael ei roddi i diroedd o'r 
un natur ; ond y mae profiad yn dangos i'r gwrth- 
wyneb. I dir fyddo wedi ei hespau, ac heb gynwys 
ond ychydig o ddefnydd llysieuog, m -wmoS g^j-psum 
nemawr neu. ddim darioni ; ond gN»na\ff e\\e*&vxycvtewt> 



ACHLESOEDD. 



53 



ond iddo yn gyntaf gael torn o'r beili, neu gnwd o had- 
au i gael ei droi i lawr er ei achlesu. Mae pump tel 
yn cael ei ystyried yn ddigon i daenu dros erw o hadau. 
Dylai gael ei ddefnyddio ar dywydd sych ; cany a 
gwnaiff ty wydd gwlyb leiau, os nid dystrywio, ei effeith* 
iau yn hollol. 

Stale, o ran ei ansoddau cyfrredin, sydd gyffelyb i 
galch a marl, a gellir ei ddefnyddio yn debyg yr un 
fath. Y mae yn dda iawn i dir cleiog gwydn, i'r hwn 
y mae yn anhawdd rhoi eormod o hono. A lie y mae 



yn neillduol gwaunydd. Mae cyflawnder rhyfedtlol o 
sialc i'w gael mewn rhai xnanau yn Lloegr ; a gwneir 
arferiad o hono fel achles, ond megys rhyw wrtaith 
calchaidd arall, mae yn gofyn fod defnydd llysieuaidd 
neu anifailaidd yn y tir iddo weithredu arno ; ac onide, 
ni bydd ei ansoddau ffrwythlonawl ond diwerth mewn 
cymhariaeth. 

Tywod y mor sydd achles rhinweddol iawn pa le 
bynag y ceir gafael arno. Mae mewn rhai manau i'w 
gael mewn cyflawnder. Nid yw pob math o honynt 
mor rhinweddol a'i gilydd, yr hyn sydd gyflawnaf o 
gregyn yw y goreu. Mae tywod y mor yn llesiol i bob 
math o dir ; a gellir ei wasgaru ar hyd-ddo ar un rhyw 
dymor o'r flwyddyn. Ond gan ei fod yn dueddol i 
fyned yn ddwfn, dylai megys calch gael ei gadw mor 
agos ag y gellir i wyneb y tir. Mae tywod yn neillduol 
o dda i dir cleiog trwy ei chwalu a'i wneud yn llai 
glydiog ; a gwna hefyd chwanegu ei ffrwythlonrwydd 
ar yr un pryd. Gellir defnyddio tywod hefyd yn mhob 
cymysgiad, ac fe chwanega at ei rinwedd yn fawr iawn. 
Ac yn mha ddull bynag y gwneir ei arferyd, bydd yn 
llesiol, oddieithr fod y tir o natur rydd, a sandog, ac 
yn gofyn cyfranogiad o glai neu ryw ddefnydd glydiog. 

Eglur yw, mae goreu pa gynta£ ^ cnSL vsv 
i'r tir, neu i'r crygiau cymysgei\^. T 
newjrdd ei gy wain o'r traeth, c^tvytj^ 




llesiol hefyd i dir pori, 



54 



ACHLESO<Dtf. 



halltrwydd y mor, yr hyn sydd yn achles rhagorol ; ond 
fe'i collir yn fuan wrth adael y tywod i aros yn yr awyr 
agored. Mae amaethwyr glan y mor, oblegid fod gan- 
ddynt y fath gyflawndtr, yn fynych yn rhy esgeulus, ac 
yn rhy afradus yn nghylch y casgliad a'r defhyddiad o 
hono. Mae yn ami yn cael ei ddwyn gryn bellder i'r 
tir, a pha le by nag y mae iV gael, dylid gwneud yn 
fawr o hona. 

Gwymon, hefyd, sydd achles rhagorol. Gwnaiff gy- 
nyrchu cnydau o gloron, a phob math o lysiau, yn 
enwedig bresych ; ond nid yw yn baraus yn ei effeithiau 
ar y tir, oblegid ei fod yn cynwys cymaint o ddwfr, yr 
hyn a gollir trwy fwgdarthiad. Pydra yn yr awyr 
agored heb dwymo dim ; ae ymddengys yn sychu i 
fynu ae yn darfod. Gwnaeth tomen fawr o bona 
ddarfod yn hollol mewn Ilai na dwy flynedd, heb adael 
ond ychydig o fan wreiddiau dtion crychiog ar ol. Mae 
• yn debyg mae y ffordd oreu i ddefnyddio gwymon, yw ef 
droi i lawr mewn sofldir mor fuan ag y byddo modd. 
Trwy wneuthur felly "fe arbedir y drafferth o gasglu, 
cymysgu, a chywain cydgymysgeddd. A'r soil felly 
Wedi ei throi i lawr yn gymysgedig a gwymon, yn lie 
gwywo ymaith yn anfuddiol, a wneir yn achles rhagorol. 

Mae halltrwydd ac ansawdd rwymol gwymon yn 
niweidiol weithiau, yn enwedig os bydd yn cael ei ddefn- 
yddio yn unig am hir amser, ond nid yw felly pan et 
eymysger a phridd, tywod, clai, neu ddefnyddiau ereill, 
a'i ffaethu yn dda cyn ei roi i'r tir. Ac yn wir 
ymddengys fod cymysgu ddefnyddiau fel hyn, y dull 
goreu i ddefnyddio achles o bob math ; ac y mae 
cydgymysgedd yn gyfartal addas i dir pori a thir llafur. 

Lludw sydd achles da i gloron a maip. Ar diroedd 
oerion, corsog, a grygiog, lie mae cyflawnder o dyfiant 

#arw, gall llosgiad yn ami fod yn ddefnyddiol iawn. 
g-frrthwynebiad i losgiad, yw ei fod^iv dystrywio yr 
vryneb, ond mewn corsydd He mae y iaVltk dot^oOsi s> 
ddefDydd Ilysieuaidd, bydd dyfet\\a cyfraii o Voxvo Xx-w^ 



ACHLESOEDD. 



dan yn Ilesiol ; a gwnaiff y gwrthsur sydd yn y lludw 
wneud cymellydd bywiog i'r tyfiant. Tiroedd oerion, 
eorsog, a grygiog, heb fod yn eu sefyllfa naturiol yn 
werth dau swllt yr erw, trwy losgi yr wyneb, a chael 
wedin eu calchu, a'u hachlesu, a wnaed yn diroedd da 
a chynyrchiol iawn. Yn erbyn y cawarferiad o hyn 
rnae eisiau gofal. Ond fe allai morfeydd a thiroedd 
gwydn gael yn ami trwy losgiad eu gwellau, os bydd- 
ent yn gyntaf wedi eu dyhysbyddu yn dda ; ac fel hyn 
daw tiroedd gwydn, gwlyb, ac oer, yn rhydd, sych, a 
gwresog. 

Clai llosgedig. — Mae lludw clai wedi bod bellach, er 
ys hir amser, yn rhyw ranau o Loegr, yn cael ei ddefn- 
yddio fel achles i diroedd trymion, a hyny gyda 
buddioldeb, gan ei fod fel hyn yn gwasanaethu er 
ysgafnau a fFaethu y tir am chwech neu saith flynedd ar 
ol ei wasgaru ar hyd-ddo. Mae y gwaith o losgi y 
clai yn arfer dechreu yn Mai, ac yn parau_ trwy yr haf, 
y n grygiau o 50 i 100 llath chwe-gyfochrog* bob un. 
Manwydd a ffagodau a ddefnyddir i hyn gan mwy af ; ac 
weithiau glo, os bydd yn o rad. Ni fydd dim llawer o'r 
un o honynt yn eisiau os bydd y gwaith yn cael ei 
ddwyn yn mlaen yn briodol. 

Nid yr haen uchaf a goreu o'r ddaear yw y clai 
a losgir, ond math oerach a gwydnach, wedi ei dori 
allan o bwll o unrhyw ddyfnder islaw yr wyneb, yn 
nghyd ag ysgarthion ffosydd o bob desgrifiad. Mae 
y gwelydd, neu y tu allan i'r crygiau, yn cael eu gwneud 
yn gyffredin o dywyrch, ac oddi fewn gosodir y talpau 
clai, fel ag y gallo y tan wrth losgi fyned trwyddynt yn 
araf. Os byddant wedi eu gosod yn rhy ryddion, bydd y 
tyniad yn rhy gryf, a'r llosgiad yn rhy chwyrn ; os 
byddant wedi eu gosod yn rhy dyn, ni bydd y tyniad 
yn ddigonol. Goreu pa arafaf fyddo y llosgiad, ond 

* Cubic. Mae Uathen ot fativ Yvyn 7x1 ^Vr**^ 
gyfiredin yn JJwyth. 



56 



ACHLESOEDD. 



gofalu ei fod yn drwadl. Rhaid bod yn ofalus am y 
crygiau, nog a dydd, yn ysdod y llosgiad, rhag ff tan 
fyned allan, neu ynte losgi yn rhy chwyrn, fel ag i 
wneud y clai yn briddfeini celyd ac yn hollol ddiwerth. 
Pan fydd y llosgiad yn iawn, cyfnewidir y clai i fatb o 
hidw duaidd, a hyn yw y peth i amcanu ato. 

Y mesurau gofynedig i dir llafur yw o 40 i 50 Uwyth 
yr erw, ac o 20 i 30 llwyth i dir pori. Cyweinir y 
lludw yn gyffredin ar ol y cynhauaf i gaeau o hadau, 
sofl, neu fraenar. Gellir ei roi i dir pori ar unrhyw 
dymor mwyaf cyfleus, a gellir ei ddefnyddio hefyd ar 
ben pridd, marl, sand, neu unrhyw wrtaith arall er gwneud 
cydgymysgedd, yr hyn fydd yn addas iawn er ei daenu 
ar hyd yr wyneb, er ysgafn&u a diwyllio ansawdd tir 
trwm a gwydn. 

Esgyrn a gynwysa achles nad oes mo'i well er codi 
erfln. Wedi eu briwio neu eu malu, eu trulio, a'u cyson 
wasgaru, gwnant sicrau cnwd cynar a thoreithiog. Yr 
hyn a arferir roi yn gyffredin wrth drul-hau, yw o 25 i 
80 tel i bob erw, ac y mae y dull hwn o hau fynyehaf 
yn well nag a Haw. 

Mae yr achles hwn yn gymellyddol ac yn feitnrmol, 
ac yn baraus iawn yn ei effeithiau. Wedi eu tori yn 
ddarnau o gylch modfedd o faintioli, parant dair neu 
bed air flynedd yn y tir cyn hollol ddarfod, a hyny gan 
daflu ymaith o hyd haen o ddefnydd calchaidd er cy- 
nyddu tyfiant. Pan gaffant eu briwio neu eu malu, 
maent o gwrs yn fwy uniongyrchol yn eu heffeithiau. 
Mae cnwd rhagorol o ffac-bys, ac o wenith drachefn, 
wedi eu cynyrchu cyn hyn oddiwrth daeniad 25 t£l 
o esgyrn wedi eu briwio i bob erw. Y mae, fel y dy- 
wedyd o'r blaen, yn achles rhagorol i erfin. Gellir ei 
wasgaru a'i guddio yn yr arddiad diweddaf, pa un bynag 
wneir, a'i trulio yr hadau, neu ynte eu hau a Haw ; er 
mae y dull cyntaf sydd bob amser yn rhagori. Mae yn 
addas iawn i dir sych, ac i dir ysgafn, a sandog, ac yn 
neillduol i dir pori ; os bydd yr esgyrn ^ed\ eu. briwio 



ACHLESOEDD. 



57 



yn fan, neu eu malu yn liwch. Oni bydd i'r cnwd erfin 
cynyrchedig gan achles esgyrn i gael eu bwyta gan 
ddefaid ar y tir, bydd yn gofyn ei achlesu drachefn 
wrth ei hau yn y gwanwyn ; ond os caiff, gwnaiff wedin 
ddwyn cnwd o lafar heb ei achlesu. 

Maip-ffylor, Blawd-ffylvr, a Brag-ffylor, sydd bob 
un o honynt yn achles fFrwythlonawl iawn. Maent yn 
gymellyddol a meithrinol iawn, ac oblegid hyny yn 
neillduol addas i erfin. Mae eu bod hefyd mor 
hawdded i ddod o hyd iddynt, yn eu gwneuthur yn fan- 
teisiol iawn i'r amaethwr. Mae o 15 i 20 tunell o un o 
honynt yn ddigon i bob erw. Mae maip-ffylor wedi 
drulio gyda'r gwenith yn yr hydref, yn y trwch o bed- 
air i bump tunell yr erw, wedi ei gael yn ateb yn dda, ac 
yn cynyrchu ffrwyth toreithiog. 

Guano sydd yn sylwedd a gafodd yn ddiweddar ei 
ddwyn i mewn er ei ddefnyddio fel achles. Fe'i cy- 
fansoddir o dom m6r-adar, y rhai sydd yn mynychu yr 
ynysoedd Chili a Peru ; ac y mae yn rhyfeddol addas 
i'w ddefnyddio fel achles, gan ei fod yn cynwys cyf- 
lawnder o halen hedwrthsur yn gystal a sylweddau 
ereill hanfodol er cynydd llysieuaeth. Mae y Peru- 
flaid wedi bod yn gwneud defhydd helaeth o hono 
oddiar y 12ed ganrif hyd yn awr; a thrwy effeithiol- 
rwydd rhinweddol adar-dom, mae glanau diffrwyth 
Deheudir America wedi eu gwneud yn ffrwythlon 
rhyfeddol. 

Nid oes dim amheuaeth am ei ansoddau ffrwythol ; 
a phe gellid ei gael yn y fath gyflawnder, ac am bris 
mor isel, fel ag i ddod i gyraedd y cyffredin, byddai yn 
neillduol ddefnyddiol i'r amaethwr. Mae wedi bod 
yn cael ei ddefnyddio yn llwyddiannus er dwyn erfin 
yn y mesurau o dair tunell yr erw, aft guddio gyda'r 
oged wrth lyfnu yr had ; ac ymddengys ar y cyfan ei 
fod yn gyfaddasach er dwyn cnydau gwyrddlas nag er 
dwyn llafur. 

Fe ddywedir fod cyflawivdei d\tfew\ ^ V^a"^ 



68 



ACHLES0EDI>. 



yn yr ynysoedd o ba le y mae yn dyfod. Mae yno 
gasgliad oesoedd o hono i'w gael ; ac y mae y mor-adar, 
y rhai a'i ystoriant mor lliosog, fel y dywedir am danynt 
eu bod yn gorchuddio yr haul yn hollol pan gyfodant 
o'u gorphwysfaoedd yn y boreu. Mae'r achles hwn, yn 
debyg i dom colomenod, yn gymellyddol iawn, ond y 
mae yn fwy rhinweddol na'r hyn a gair o'r colomendy,, 
a hyny hwyrach, oblegid fod y mor-adar yn ymborthi ar 
bysgod. 

Mae yn awr lawer math o achles celfyddydol yn cael 
eu parotoi ; megys soda, hedwrthsur, &c. Ac y mai rhai 
o'r newydd yn gyson yn cael eu chwanegu at eu nifer \ 
y rhai na fyddai o un lies i wneud sylw o honynt, nes y 
byddo eu heffeithiolrwydd yn gyntaf wedi ei brofi. 

Achles Gwlyb. — Mae biswail wedi cael ei hen arfer 
fel achles gan amaethwyr Switzerland, Belgium, a Hol- 
land, pa rai, er yn dlawd ac isel eu hamgylchiadau, a 
alluogir, yn benaf trwy iawn ddefnyddio yr achles hwn, 
i sefyll i fynu yn wyneb y goreu o'n sefydliadau 
amaethyddol. Yn Flanders mae yr holl anifeiliaid yn 
cael eu cadw a'u bwyda yn y ty, a chesgler y biswail i 
gromgelloedd priddfaen, pa rai o ran eu maintioli a 
atebant i helaethrwydd y tir, ac i amlder yr anifeiliaid. 
Mae amser ac ymweithiad yn chwanegu at rinwedd y 
biswail, ac y mae y pydewau trefnusaf yn cael eu rhanu 
yn gelloedd gwahanol, gyda llifddor er gollwng y naill 
i'r Hall, yn mha le yr erys nes y byddo yn cael ei ddefn- 
yddio. Mae y Flemiaid yn deall gwerth achles gwlyb 
mor dda, fel gwedi i dail y beili ddarfod ymweithio, 
gwnant yn fynych daflu dwfr drosto drachefn, ac y mae 
yr hyn a red oddiwrth y tomenau yn cael ei ddwyn i'r 
maesydd ar ei ben ei hun. 

Gwnaiff gwartheg, porthedig ag erfin, wneuthur o 
ddwfr un rhan o dair o bwysau yr hyn a fwytaont, neu 
oddeutu galwyn am bob deuddeg pwys ; ac fe ystyrir 
fod biswail tair buwch yn ddigon i frasau erw o dir 
trwy ei daflu drosto. Ac y mae hefyd wedi ei brofi 



AcHLESOEDD. 



59 



fod lleisw dyn, o faintioli cyffredin, yn dyfod i oddeutu 
haner galwyn y dydd, yr hyn o'i ddefnyddio yn gyffelyb 
a fyddai yn ddigon i achlesu haner erw yn y flwyddyn. 
Mae lleisw o bob math, pan ei cymysger a dwfr yn 
briodol, yn faethlon iawn i blanigion. Ystyriau Syr 
Humphrey Davy ei fod yn cynwys elfenau hanfodol 
llysieuaeth wedi eu toddi. Mae unrhyw ddull ag y 
gellir gwneud fwyaf o achles'gwlyb yn teilyngu sylw ; 
a gwnaiff yr arlwydd gofalus anog a chynorthwyo ei 
ddeiliaid i wneuthur lleoedd addas i'r perwyl, 

Mae dwfr wedi mwydo llin ynddo yn beth bras iawn, 
ac ni ddylai gael ei ollwng i redeg yn ofer, ond ei gadw 
yn ofalus, a'i roddi felly i'r tir, neu ynte wedi ei gy- 
mysgu a phridd, mawn, neu ryw gydgymysgedd arall, 
yr hyn fe allai fyddai y dull goreu o'i gymwyso. Mae 
effeithiau rhinweddol dwfr-Uin yn cael eu profi wrth 
dyfiant a lliw y glaswellt yn y manau y taenwyd llin i 
sychu ar hyd-ddynt. Gwelsom y cnwd mwyaf toreith- 
iog o geirch ar dir wedi ei achlesu a dwfr-llin. Pe bai 
yr achles gwerthfawr hwn yn cael ei gadw yn ofalus, 
a'i gyfrarfu yn briodol, darfyddai yr achwyniad hwnw, 
fod cnydau llin yn tlodi y tir. 

Nid yw achles gwlyb yn llai rhinweddol i'r ardd nag 
i'r maes. Gwna y Chineaid ddefnydd o hono er achlesu 
eu coed ffrwythau, fel peth yn maethu eu tyfiant a'u 
fFrwythlonrwydd ; ac y mae yn cael ei werthu yn y 
gwledydd hyny tuag at frasau y gerddi yn y mesurau 
bychain o beint Seisnig. Mae yn llesiol iawn i goed 
sy fi, ac eurddrain, a rhyswydd, pan ei cymwysir atynt 
cyn y toro y dail allan yn y gwanwyn. Gwnaiff gy- 
nyrchu cloron cynar neu ddiweddar, yn fawrion ac yn 
ami. Y dull goreu o'i roi yw yn y rhychiau, cyn neu 
gwedi gosod y planigion. Gwna yr egin ieuainc yn 
union sugno" y rhinwedd i mewn, yr hyn a fras& y 
gwrysg, ac ni ofynant am achlesiad chwanegol. Mae 
yn gyfertal addas hefyd i fresych o bob math. Dy- 
munetn i bob amaethwr i sylwi yn fanwl ei fod^V^^ 



60 



PALU A DWKGLODDIO. 



o bwys mawr iddo yn mhob modd i gasglu yr achles 
gwerthfawr a ddisgrifiasom. 

Cymysgir ysgothfaoedd Paris yn bresenol a chalch a 
lludw, ac fe'u danfonir yn afrlladenau i Flanders a'r 
Iseldiroedd, yn mha leoedd wedi eu dadleithio a'u cyf- 
newid i achles gwlyb, gwneir defhydd mam o bono, a 
cheir ei fbd yn wertbfawr neillduol er ei daenu dros 
diroedd pori. Pe bai yr ysgothfaoedd a'r lleisw sydd 
yn awr yn myned yn ofer yn Llundain a'r trefydd 
mawrion yn cael en casglu a'u defnyddio er brasau y 
tir, pa fatb ddiwalliant diddarfod o'r moddion goren a 
ellid gael trwy hyny i'r perwyl o amaethu ! ac nid ym- 
ddengys fod un rheswm dros paham na wneud felly. 

PALU A DWFNGLODDIO. 

Mewn rhyw fathau o dir, ac mewn rhyw amgylch- 
iadau, gellir defnyddio y bal gyda buddioldeb fel offeryn 
amaethu, gellir hefyd ei harferyd er arloesi tir gwyllt ; 
ond bob amser pan fyddo llawer o dir i'w drin, mae yn 
rhaid defnyddio yr aradr. Yn yr hinsawdd 'amrywiog 
hyn, mae hwsmoniaeth fynychaf yn gofyn ebrwydd-deb ; 
ac y mae ceffyl ag aradr, trwy yr hyn y gellir gwneud 
llawer o waith mewn ychydig o amser, o ganlyniad yn 
angenrheidiol er ei gyflawni yn fuan, yn gystal ag er 
arbed traul a thrafferth. Aredig erw y dydd a ystyrir 
yn waith hawdd i cldau geffyl ag aradr, ond byddai palu 
cymaint a hyny yn waith o bumtheg i ugain diwrnod. 
Mae yn wir y gwnai ugain dyn ei gwblau mewn un 
diwrnod ; ond pa le y ceir y nifer gofynol at y gwaith 
pan fyddo eu heisiau ? A phe byddai yn bosibl cael 
y fath liaws ar yr amser apwyntiedig, pa beth fyddai 
ganddynt i'w wneud ar dymorau ereill o'r flwyddyn ? 

Y bal, gan hyny, sydd offeryn cyfaddas er ei harferyd 
ar diroedd bychain, yn benaf, ar gottai, fel eu gelwir, sef 
at rai yn rhy fy chain er cadw pat o Ck&kx 
befyd ei defnyddio yn achlysurol meyrn ^mw^i^wJOa. 



ARBDie. 



01 



gyffrcdin, lie byddo 11a wer o waith i'w wneud a Haw ; 
yn y fath amgylchiad, lie y byddo y tir yn ddwfn, 
sandog, a marlaidd, byddai yn- dda ei balu yn ddwfn, 
er troi yr wyneb diffrwyth i lawr, a chael pridd newydd 
i fynu yn ei le. Mae yr arferiad hwn yn myned rhag 
ei flaen ar diroedd bychain yn Flanders, lie mae llafur- 
waith am bris isel, a lie mae cnydau gwyrddlas er port hi 
anifeiliaid yn cael eu codi mewn cyflawnder. Gellir 
palu hefyd ar dymorau gwlyb, pan na ellir aredig ; ac 
mewn troi tiroedd cleiog a gwydn i fynu yn yr hydref, 
er eu chwalu gan rew y gauaf, gellir hefyd ddefnyddio 
y bal gyda buddioldeb. 

Pan fyddo tir yn cael ei ddwfn gloddio, troir y pridd 
afry wiog i'r gwaelod, a dygir un newydd i'r wyneb yn ei 
le. Byddai yn llesiol iawn mewn gerddi er eu diwyllio 
a'u dyfnau. Mewn planu coed byddai y dull hwn y 
mwyaf sicr er cynyddu tyfiant. Pan eu plenir ar dir 
pori, oddieithr ei fod wedi ei ddwfn gloddio, a'r wyneb 
glas gael ei droi i lawr, mae yn digwydd yn fynych na 
wnaiff y planigion ieueinc wreiddio na thyfu ; ac y mae 
y dull hwn i'w arferyd gyda choed fFrwythau yn gystal 
ag ereill. 

AREDIG. 

" Yr arddiad goreu yw yr un fyddo yn dyfod yn nesaf 
at ddwfngloddiad, hyny yw, yr un wnelo godi i fynu 
fwyaf o bridd newydd ; a'r aradr oreu yw yr un wnelo 
hyn gyda lleiaf o drafFerth. Ac o ran y dyfnder, ys- 
tyrir pedair modfedd yn arddiad ysgafn, chwech modfedd 
yn weddol, a naw modfedd yn arddiad dwfn. Mewn 
arddiad basaidd nid oes dim pridd newydd yn dyfod i'r 
wyneb, yr hyn sydd beth o bwys ; oblegid y mae yn 
naturiol i achles fyned i lawr, ac y mae eisiau ei ddwyn 
i weithrediad drachefn, trwy gymysgu yr wyneb a'r 
gwaelod a'u gilydd ; a thrwy arddiad drcfe. ^ nskn% 
y gellir gwneud hyn. Mae ^ ^^-^w^s. 

yn dra gwerthfawr gyda.goYwg at \v^\ «t ^ "V 



62 



AREDIG. 



gweithredol droi y gwaelod i fynu, eto y mae yn ei 
ryddau ac yn ei ysgafnau, ac yn ei ddynoethi, er i'r awyx 
agored i gael gweithredu arno, a'i addasu er maethu y 
bywyd llysieuol. Gwedi gwneuthur hyn, gellir yn y 
canlyniad yn ddiameuol ei ddwfn-aredig gyda buddiol- 
deb ; ac anaml os byth gwnaiff byn brofi i'r gwrthwyneb, 
pa un bynag a fydd y ddofn-aradr wedi cael ei defn- 
yddio a'i peidio. 

Ardder y tir ar gyfer cnydau gwyrddlas mor ddwfn 
ag y gellir, fel y cymysger ac y dy fnaer y pridd. Bydded 
i'r cae gael ei aredig byd y clawdd o amgylcb ogylefa 
yn ofalus, gan edrycb na byddo un talar fel meitbrinfa 
chwyn heb gyffwrdd ag ef. Pa mor gam bynag y byddo 
grwn y talar, os bydd y rbai ereill yn union, gwneift' y 
cae ymddangosiad taclus a hyfryd. Os na ellir gyru yr 
aradr ddigon pell yn y eonglau, bydded iddynt gael eu 
palu, fel na byddo un droedfedd heb ei throi i fynu. 
Gadewir y soflydd yn fynycb beb eu haredig hyd y 
gwanwyn, er mwyn i'r anifeiliaid yn y gauaf i gael pigo 
yr ycbydig sydd ar byd-ddynt. Mae hyn yn wrth- 
wynebol i holl wir egwyddorion amaetbyddiaetb : 
oblegid nid oes dim yn gwellau tir gymaint a'i osod yn 
agored i ddylanwadau yr haul a'r awyr i weitbredu 
arno, ac y mae rhewogydd y gauaf hefyd ag efFeitbiau 
da iawn er gwellau y tir. Mor gynted, gan hyny, ag y 
cywainir y cynhauaf, dylai y soflydd gael eu haredig, 
er eu paratoi erbyn y cnwd dyfodol. 

Mae yn gofyn fody tyddyn o ddeugain i haner cant erw 
o dir cyn y byddo arno ddigon o waith i ddau geffyl ; 
gan hyny, dylai tyddynwr byeban na fyddo ganddo ond 
o ugain i ddeg erw at ugain o dir, ymdrechu aredig ar 
yn ail ag un arall. Yr amaethwyr yr ymddyddenir yma 
am danynt, yw y rbai hyny na fyddo ganddynt ddim 
^waith i'w ceffylau ond yr hyn fyddo ar y tir ; ond y 
mae amgylchiadau lie byddo ffoxdd bell i gywain tan- 
vrydd ac achles, &c, yn gwneud ceffy\ ota\\ ^w^.w^w- 
rbeidiol, pan na byddai oni baihyivy. 



AREDIG. 



Mae llawer math o erydr, rhai ag olwynion danynt, a 
rhai heh olwynion, ac ereill o hyd yn cael eu dyfeisio 
o'r newydd ; ac fe dybir fod rhy w ragoriaeth neillduol yn 
perthyn i bob un, a bod un math yn addasach ar gyfer 
rhyw fath o diroedd na'r Hall ; ond fel rheol gyffredin 
gellir dyweud mae yr aradr a agoro fwyaf ar y tir, a 
hyny gyda'r hawsdra mwyaf i'r anifail, yw y goreu. 

Mae y defnydd o'r aradr a'r oged, ag o unrhyw 
offerynau ereill o'r fath, oil yn cael ei wneud i'r diben 
o ryddau, chwalu, a chymysgu y pridd, a'i osod yn 
agored i ddylanwadau yr awyr i weithredu arno ; a pha 
fwyaf effeithiol y caffo hyn ei wneud, goreu yn y byd 
fydd y cynyrch. Mewn tir caled gwydn, gydag an- 
riawsdra mawr mae y llysiau yn treiddio i waered mewn 
ymgais am feithriniad, ac y mae eu tyfiant, o ganlyniad, 
yn llesg ac yn wanaidd ; ond pe byddau i'r fath yma gael 
ei fraenaru gan yr aradr, a'i chwalu gan yr oged a'r 
rholbren, cai y llysiau yn rhwydd yr hyn a ofynent, 
ac a dyfent yn gyfatebol. Dylai yr amaethwr gofio na 
wrna talpau celyd o bridd roi un meithriniad i lysiau ; 
ond pan y ffaether ac y chwaler hwynt yn fan ronynau 
yn unig, y gwnant ateb y dybenion hyny. 

Mewn aredig, Ned y gwys yn gyffredin yw oddeutu 
wyth modfedd. Mai ei dyfnder i ymddibynu ar natur 
y tir, a'r cnwd a fwriedir iddo gynyrchu ; ond ni ddylai 
fod yn fasach na phedair modfedd. Gwnaiff chwech 
neu saith modfedd y tro yn gyffredin, oddieithr mewn 
tir dwfn iawn, neu pan fyddo yn cael ei barotoi ar gyfer 
moron cochion, neu blanigion gwreiddfawr ereill, pa 
ddyfnaf y byddo y pridd wedi ei ryddau gan yr aradr, 
goreu yn y byd y gwnant dyfu yn y canlyniad. 

Mae lied ac uchder y grynau i amrywio yn ol natur y 
tir. Mae un-ar-bumtheg neu ddeunaw troedfedd o led, 
ac wedi ei godi i uchder cymedrol, yn rwn o'r maintioli 
mwyaf manteisiol yn gyffredin •, o\\& ax «^s\rs*. 
gellir ei wneuthur o unrrvyw \ed. Os, ^ ^ 

ei Jrwadl-ddyhjsbyddu a'\ dd^lti-«x^\^ ^ \s^^ ^ 



64 



BRAENARIAD. 



cisiau gwneud y grynau yn gefn-uchel ; gan y bydd 
digon o le i'r dwfr redeg heb gy north wy rhychiau 
dyfbion. Pan fyddo goleddf y tir yn caniatau, dylai 
rhediad y grynau fod o'r gogledd i'r de, mor belled ag 
y byddo yn bosibl ; gan y byddent felly yn fwy agored 
i ddylanwadau yr haul i effeithio arnynt, na phe byddai 
eu rhediad o'r dwyrain i'r gorllewin. 

Dylai par o geffylau da j aredig, raewn naw o oriau, 
dri chwarter cyfair o dir cryf gafaelus, ac o dir rhydd ac 
ysgafn, gyfair, neu gyfair a chwarter yn ysdod hyny o 
amser. Ymddibyna 11a wer, er hyny, ar yr aradr, yr 
hon, os bydd wedi ei gwneud yn ddyladwy, a fydd yn 
ysgafn ac yn aredig yn rhwydd. 

Cyraedda y cwysau raewn erw o dir 19,360 llath, a 
thybied fod pob cwys yn naw modfedd o led ; ac a 
chaniatau deuddeg llath am bob 230 llath yn chwanegol, 
ar gyfer y troi yn ol ar ben y tir, gellir cyfrif fod y pellder 
a deithwyd wrth aredig erw o dir yn un filldir ar ddeg 
a phump ystad. Mae wedi ei gyfrif fod haner yr 
amser yn cael ei golli mewn troi yn ol ac yn mlaen, 
pan na byddo y grynau yn hwy na phedwar ugain llath 
o hyd ; ond pan fyddont yn 300 ni chollir ond awr yn 
ysdod y naw. Ymddengys, gan hyny, y dylai y caeau 
fod o ffurf hir-gul bob amser, os bydd amgylchiadau 
yn caniatau. 

Pan fyddo y tir mor wydn a glydiog, fel na ellir ei 
ryddau trwy y dull cyffredin o aredig, na thrwy draws 
aredig, llyfnu, a rholio, dylid cymeryd gyrdd-coed mewn 
Haw i'w friwio, gan ei fod yn hanfodol angenrheidiol i'r 
talpau celyd gael eu dryllio, ac i'r pridd gael ei cbwalu 
yn fan, cyn y gellir byth disgwyl tyfiant ljwyddiannus. 

BRAENARIAD. 

Os caifF y tir iawn driniaeth yn nghyd a chylchyniad 
rheolaidd o gnydau, ni bydd yn gyffredin eisiau ei adail 
yn frynar agored. Ond pan fyddo y tir yn myned yn 



BEAENARIAD. 



ddrwg oblegid esgeulusdra neu gamdriniaeth, a'r 
amaethwr yn cael ei orfodi i arferyd braenariad, dylai 
gofio fod tri pheth i amcanu atynt yn hyn, sef, yn 
gyntaf, dyfetha hadau a gwreiddiau chwyn — yn ail, 
llwyr chwalu y pridd — ac yn drydydd, ei osod yn 
agored i ddylanwadau rhinweddol yr haul a'r awyr ; ac 
i'r graddau y caffo y tri pheth hyn eu cyflawni bydd 
hefyd i ffrwythlonrwydd y tir gael ei chwanegu. 

Bydd gwrteithiad rheolaidd o gnydau brynar, megys 
erfin truliedig, cloron, &c, yn gyffredin yn ddigon er 
dwyn hyn oddi amgylch, ac hefyd yn rhagorach na 
gadael y tir heb ddim ynddo trwy y flwyddyn. Ar dir 
rhydd a marlaidd, ac ar y tir a gyfenwir " tir erfin," 
gwnaiff y mynych drafod fydd arnynt trwy yr haf wrth 
eu ceibio a'u priddo, eu gosod yn agored i'r haul a'r 
awyr i effeithio arnynt, a'u chwalu i'r graddau gofynd ; 
ond am dir gwydn glydiog, os esgeulir ei drin, fe allai y 
bydd yn angenrheidiol ei adail yn frynar dros yr haf, er 
ei lanau a'i ddwyn i ansawdd briodol. Er y gwnaiff 
brynar haf yn gyffredin golledu yr amaethwr o un cnwd, 
eto geill tir ysgafn weithiau gael ei drwadl frynaru 
mewn pryd i osod erfin gwynion, o rhai a ellir eu hau 
mor ddiweddar a diwedd Gorphenaf neu ddechreu 
Awst. 

Er hyny yn gyffredin bydd cnwd o fangels brynar, 
neu erfin- truliedig yn ddigonol er glan&u a gwellau y 
tir ; a gwna y cnwd hyn yn nghyd ag un o haidd ar ei ol 
y flwyddyn ganlynol, hwyrach dalu eu ffordd yn well 
na chnwd o wenith. Gellir brynaru tir dan erfin yn y 
rhychiau, neu gloron, mangels, neu ynte ryw gnwd arall 
ag fyddo yn cael ei osod a drul, ac a ganiatao ei chwyn- 
ogli ag aradr; ond dylai fod y rhychiau yn ddigon 
llydain, fel y gallo gael ei wneud yn drwadl, onidebydd 
yn anhawdd cadw y chwyn i lawr. Ffa, hefyd, a ystyrir 
yn gnwd brynar, ond gan fod yn rhaid eu gosod yn 
Ma wrth, os bydd y tir yn gofyn brynariad haf, dylai 
fod y rhychiau o leiaf ddwy droedfedd & V^wet 
6 

A 



66 



HEUAD. 



eu gilydd, fel y gellir ffaethu rhyngddynt yn dda, a 
hyny neb niweidio y gwrysg. 

Mae brynariad noetb, pan fyddo yn angenrheidiol ar 
dir cryf, i gael ei ddwyn yn mlaen fel y canlyn : — Ardder 
ef yn y gauaf mor ddwfn fel y byddo gwreiddiau yr holl 
chwyn drwg i gyd i fynu, a bydded i'r tir i gael aros 
yn rynau culion felly hyd Chwefror neu Mawrth, yna 
torer y tywyrch ar draws yn yr un dyfnder ag o'r blaen, 
gan eu gadael mor agored ag y gellir ar wyneb y tir. 
Pan sycbo y tir yn y gwanwyn tyner oged drom drosto, 
a gadawer ef felly am bythefnos, nes y byddo hadau y 
chwyn yn dechreu egino. Yna dylai y tir gael ei rolio 
yn wastad, ac wedin ei lyfnu yn dda ; ond na rolier 
mwy o hono nag a ellir lyfnu a'i lanau i'r eitha yn yr 
un diwrnod, oblegid pe digwyddai i dywydd gwlyb ei 
ddal wedi ei rolio, byddai yn anoddach ei ffaethu yn y 
canlyniad. Aroser ychydig wedin hyd nes ymddangoso 
chwaneg o chwyn; yna ardder ef y drydedd waith 
ychydig yn ddyfnach nag o'r blaen, a llyfner a rholier 
ef drachefn. Y pedwerydd arddiad sydd i gymeryd lie 
ar amser ei hau ond os bydd y tymor wedi bod yn 
ffafriol er dyfetha y chwyn, ac er chwalu y pridd, ni 
fydd eisiau ei aredig fwy na thair gwaith yn y cwbl ; er 
fel rheol gyffr«din, gellir dyweud, pa fynychaf yr 
arddir tir, goreu yn y byd. Hyn yw yr unig ddull 
priodol i noeth Iraenaru, ac y mae yn wahanol iawn i'r 
dull a fabwysiedir yn rhy gyffredin, sef, pan fyddo y tir 
wedi ei weithio allan fe'i gadewir i aros yn ddiffrwyth 
am un tymor, ac i gynyrchu cnwd o chwyn ac anialwch. 

HEUAD. 

Dylai yr had a heuir fod yn taro y tir a'r hinsawdd. 
Rhaid hefyd ei fod yn iachus, ac wedi addfedu yn 
drwadl, ac ni ddylai fod yn gynyrch yr un rhywogaeth 
ol-yn-ol ar yr un tir, ond ei nemd, fc\vycFj ^tukkvL 
Mae hyn oil o bwys, a gwnaiff pob amwte s^w^is^ 



HEUAD. 



67 



dalu y sylw priodol iddo. Mae effeithiau newid had yn 
ami yn hynod. 

Gwnaiff weithiau gynyrchu cymaint arall o gnwd. 
Mae modd myned, er hyny, yn rhy bell gyda hyn ; oes, 
i'r fath raddau fel ag i achosi methiant o'i herwydd. 
Dymunol gan hyny fyddai iddo gael ei wneud yn gy- 
medrol, gan sylwi bob amser ar yr hinsawdd ac ar natur 
a sefyllfa y ddaear. 

Hau yn gyffredin a gymer le trwy ei daflu. a llaw, 
ond byddai ei wneud trwy drulio yn bur fuddiol, ac ar 
dyddynod bychain iawn, gwnai weithiau ei blanu, arbed 
rawy o had nag a dalai am y drafferth. Yn lie ei 
blanu, gwneir weithiau hidlo yr had a llaw i'r rhych ar 
ol yr aradr. Gwnaiff y dull hwn arbed llawer o had, a 
chyfyd y cnwd mor rheolaidd a phe buasai wedi ei 
drulio. Mae llai o drafferth gyda hyn na'i blanu, ond 
cymer fwy o had. Mewn taflu yr had a llaw, y prif 
orchwyl yw ei daenu yn gyfrodedd dros y tir. Wrth 
hau a drul bydd lie rhwng y rhychiau i chwynu a llaw 
neu a chwynogl, a felly cedwir y tir yn lan, a bydd y 
cnwd yn gyffredin yn fwy cyfartal dros bob t rhan 
o'r cae. 

Mae rhagfarn weithiau yn bod yn erbyn hau cynar, 
oblegid fod y gwellt yn rhoncach pan y byddir yn hau 
yn ddiweddarach, ond pe sylwer ar arferiad yr amaeth- 
wyr hyny sydd fwyaf llwyddiannus, cawn fod y dyn 
hwnw sydd ar ol yn ei oruchwyliaeth yn ddiweddar yn 
hau, ac o ganlyniad yn ddiweddar yn medi, bob amser 
yn dlawd ; tra nad oes dim sicrach prawf o ffyniant, na 
gweled dyn yn mlaenllaw mewn dodi a thynu. Y 
prif bwnc mewn gosod pob math o lafur yw cyiiyrchu 
y mesurau mwyaf o yd oddiwrth yr had a hauwyd. 
Nid yw y gwellt ond ail beth, ac os bydd eisiau gogawr 
ar yr anifeiliaid, dylid codi gwair erfin a meillion i'r 
pwrpas hwnw. Mae i'r holl wxithred\fc&*^ , a^^ 
eu prif ddyben, i ba rai &y\\& ^ste^r^ -ic^S 
yn wasanaethgar ; a gellir &\ \ "Saw. x xv 



68 



CNYDIAD. 



gyfFredin, nad oes dim modd hau yn rhy gynar os bydd 
y tywydd yn ffafriol. 

CNYDIAD. 

Y mae rhywogaeth y cnydau a fyddai yn taro p.ob 
amaethwr yn ymddibynu ar natur y tir, yr hinsawdd, ac 
amgylchiadau ereill ; ond mae newid yr had a'r rhywog- 
aethau, mewn cylchyniad rheolaidd, yn hanfodol i iawn 
hwsmoniaeth. 

Mae pob llysieuyn wrtb dyfu ac addfedu yn sugno i 
mewn rinwedd y tir, ond nid yw pob un yn gwneuthur 
hyn i'r un graddau, nag yn yr un dull, nag chwaitb yn 
dychwelyd i'r tir yr un natur, na'r un graddau o faeth - 
lonrwydd ; ac o ganlyniad pa mor dda by nag byddo y 
driniaeth mewn golygiadau ereill, ni all un tir barau i 
gynyrchu yr un rhywogaeth yn hir heb fyned yn ddi- 
Srwyth ; oblegid y mae pob cnwd yn tlodi y tir i'r 
cyfartalrwydd, ag y mae yn cael ei ymddifadu o'r 
maethlonrwydd neillduol hwnw, ag y mae y cyfryw 
gnwd yn ofyn er ei gynyrchu. Dylai y Uysiau hyny 
ag sydd yn gyru ei gwreiddiau i lawr yn syth i 
ddyfnder y ddaear, ganlyn y rhai hyny sydd yn eu 
lledu yn arwynebol. Ac ni ddylaTy llysiau hyny sydd 
yn dirfawr hespau y tir, megys llafur o bob math, gael 
eu gosod ond yn unig pan fyddo y tir mewn calon dda ; 
a phryd bynag y byddo y tir yn myned yn ddiffrwyth, 
oblegid dilyn ar gnydau o'r un natur, dylai rhai ereill o 
wahanol fath, a rhai na hespao gymaint arno gael eu 
tj-osod yn eu lie, a dylid chwanegu fod newid y cnydau 
fel hyn, a thuedd ynddo i ddinystrio pryfaid niweidiol, 
gan na chai y rhai a feithrinid gan y naill gnwd ond 
anfynych ddim i'w cynal gan y Hall. 

Ymddengys fod natur bob amser yn gofyn ac yn 
darparu ar gyfer cyfnewidiad mewn cnydau. Pan 
losgircoedwigi'r llawr, cyfyd coed ereill o wahanol fath 
yn union gyrchol i lenwi lie y rhai a ddystrywiwyd. 



CNYDIAD. 



69 



Pan ddarfo i un llysieuyn hespau y tir ar y fan lie y 
tyf, estyna ei wraidd naill ochr mewn ymchwiliad am ei 
borthiant neillduol ei hun, ac yn y fan hono fe dafl flagur 
i fynu, tra y byddo math arall o lysiau yn dechreu cy- 
faneddu ei hen drigias. Mae hadau rhai lysiau, megys 
dant-y-llew, ysgall, &c, mor ysgafn, fel y dygir hwynt yn 
mhell gyda'r gwynt. Mae had-lestri ereill, megys eithin, 
pan yn addfed yn agor yn ddisymwth ac yn taflu yr hadau 
i gryn bellder oddiwrthynt. Yn yr engreifFtiau hyn, a 
llawer ereill, cawn fod natur wedi darparu ar gyfer cyf- 
newidiad paraus — ymlithriad o'r naill gyflwr i'r Hall — a 
hyny mewn olyniad diddiwedd. Ac mewn cnydio ei 
faesydd, gwnaiff yr amaethwr synwyrol gydffurfio ar 
ddeddf gyfFredinol hon o eiddo natur, ac astudia pa ry w- 
ogaethau o lysiau a all yntau yn fwyaf buddiol godi 
mewn olyniad. 

, Mae yn beth ddigon gwybodus nad yw toraeth 
cnydau ddim bob amser yn ateb i'r achles a ddefnydd- 
* w yd, neillduol os bydd yr un tir am hir flynyddoedd 
wedi bod yn cynyrchu yr un rhywogaeth. Mae hefyd 
yn eitha hysbys fod tir wedi hollol fethu meithrin y 
naill ryw, yn llwyddiannus gynyrchu un arall ; ac ar y 
ffeithiau hyn y mae y gyfundraeih gylchyniadol yn cael 
ei sylfaenu. 

Mae yr angenrheidrwydd o newid rhywogaeth y 
cnydau yn cael ei gydnabod yn gyfFredinol ; a'r pethau 
sydd i'r amaethwr i'w hystyried ydynt, — yn gyntaf, pa 
rywogaeth o gnwd mae unrhyw gae yn abl i'w gynyrchu 
oreu, ac yn ail, beth yw'r olyniad goreu, a chyda 
hyny ystyried ansoddau y tir, yn nghyd a'r moddion 
sydd ganddo i'w wrteithio. 

Dan yr hen ddull o amaethu, byddai y tir yn gy- 
ffredin yn cael ei lafurio hyd nes y byddai wedi myned 
allan o anadl ; ac yna gadewid ef i orphwys ac i ymad- 
newyddu o hono ei hun trwy ei bori. Er pan y mae 
yr arferiad o osod erfin a chnydau gwyrddlas wedi dyfod 
i mewn, mae cyfnewid y rhain ar a\\ ^VV^s.^^ 



70 



CNYDIAD. 



rhagflaenu llawer o ganlyniadau dinystriol yr hen gyf- 
undraeth, ac y mae cynyrch y tir wedi amlau y nfawr. 
Er hyny, oddieithr i'r tir gael ei adael yn achlysurol i 
fod am ychydig yn dir pori, bydd gydag amser yn debyg o 
lesgau i'r fath raddau, fel na alio achles yn unig ei adferu. 

Ar diroedd mawrion a threfnus, lie mae gwartheg 
a defaid, yn gystal a llafur, yn cael talu y sylw priodol 
iddyrt, mae y naill haner i'r llafurdir yn gyffredin yn 
cael ei gadw yn borfa a gwair, a'r haner arall yn eael ei 
lafurio, mae y cnydau ar y rhanau hyn yn cael eu cyson 
gyfnewid, yn hwy neu yn gynt, yn ol yr amgylchiadau ; 
a gellir ystyried y cylchyniad hwn yn hanfodol i amaeth- 
yddiaeth drefnus. 

Ond yn y dull hwn o fyned yn mlaen, mae un peth 
y dylid sylwi arno yn wastadol, sef, y dylai brynar neu 
gnwd brynar o erfin, mangles, cloron, ffa, neu feillion, 
bob amser i fod rhwng dau gnwd o lafur. Pe sylwid 
ar y rheol hon, yn nghyd a chylchyniad priodol mewn 
golygiadau ereill,' ni lesgai y tir ond anaml iawn, os 
gofelid cadw y chwyn i lawr. 

Mae tiroedd cryfion cleiog yn addas iawn er cynyrchu 
gwenith a ffa, pa rai a ellir eu codi arnynt mewn cyl- 
chyniad am amryw flynyddoedd ; a hyn hwyrach yw y 
dull mwyaf buddiol o amaethu tiroedd o'r fath hyn, 
ond dylid gofalu eu bod yn cael eu hachlesu yn ddigonol, 
a'r ffa yn cael eu chwynu yn lan. Mewn rhai am- 
gylchiadau ffafriol, geill cwrs o'r fath yma gael ei barau 
am chwech neu wyth mlynedd, neu chwaneg ; ond rhaid 
i'r tir gael ei achlesu bob tair blynedd cyn y gwnelo 
gynyrchu cnydau toreithiog. Byddai cnwd o feillion, 
ffacbys, neu ryg wellt yn dda yn achlysurol, yn nghyd a 
chnwd o geirch ar ol hyny ; ac os bydd y tir yn cael ei 
ddiffnvytho gan chwyn gwreiddiog, yr hyn fydd ond 
anaml gydag iawn driniaeth, gellir ei wneud yn frynar 
haf er cu dystrywio, a gwna hyn ddechreu cylchyniad 
newydd ar wenith a ffa. 
Y cylchyniad a wneir fynychai at dvtoedd cryfion 



CNYDIAD. 



71 



Essex yw — 1. Cnwd brynar wedi ei achlesu ; 2. Haidd ; 
3. Meillion; 4. Gwenith; 5. Achlesaffa; 6. Gwenith; 
7. Ceirch. Mae yn rheol yno i beidio byth roi gwenith 
ar ol brynar. Er y gwrthwynebir dau gnwd o lafur 
ol-yn-ol, eto ar diroedd o'r fath hyn geill cnwd o wenith 
a cheirch ganlyn naill y Hall heb wneuthur nemawr o 
niwed. 

Yn ngogledd Lloegr a'r rhanau oeraf o Scotland, ni 
wnaif ffa addfedu ar rai tymorau, ac y mae y tiroedd 
cleiog yn ami yn deneu a diffrwyth. Yn y cyfryw 
fanau cafwyd y cylchyniad canlynol yn ateb yn dda : — 
1. Cnwd brynar wedi ei achlesu ; 2. Haidd neu geirch ; 
3. Meillion, a'u tori y flwyddyn gyntaf a'u pori ddwy 
flynedd wedin ; 4. Ceirch, ac yna drosodd drachefn yr 
un fath. Fel hyn cedwir y cylchyniad am chwech 
mlynedd ; amser digon hir ar y fath diroedd oerion a 
gwanclyd. 

Dylai cylchyniad ar diroedd ysgafn gael ei ddechreu 
a chnwd brynar, wedi ei fFaethu a'i achlesu yn dda. Y 
rhywogaethau sydd yn gyffredin yn taro tiroedd o'r fath 
hyn yw — 1. Erfin yn rhychiau ; 2. Haidd ; 3. Meillion a 
rhyg wellt ; 4. Ceirch ; ac yna drosodd drachefn. 
Gellir parau y cylchyniad yma yn ddiddiwedd, ond i'r 
cnydau erfin i gael eu bwyta ar y cae, ac i'r holl achles 
a ddeillia oddiwrth y meillion a'r gwair i gael ei ddych- 
welyd drachefn i'r tir. 

Lie byddo cyflawnder o achles, geill cnydau gwyrdd- 
leision a gwynion gael eu codi yn y cylchyniad canlynol : 
— 1. Cloron neu erfin yn rhychiau ; 2. Gwenith ; 3. Ffa 
neu bys yn rhychiau; 4. Gwenith neu haidd ; 5. Cloron 
neu erfin ; 6. Gwenith neu haidd ; 7. Meillion a rhyg 
wellt ; 8. Ceirch. Y buddioldeb o'r dull yma yw, ei 
fod yn diogelu cnwd da o.feillion ; ac y mae yn cael ei 
arferyd oddiamgylch Edinburgh i'r pwrpas. Yn nghy- 
mydogaeth Llundain, Edinburgh, a Glasgow, y cylch- 
yniad yn fynych yw — 1. Cloron; 2. Gwenith; 3. 
Meillion a rhyg wellt ; yna dechreuir drachefn £&a 



73 



CNYDIAD* 



rai. Gwna ereill osod ceirch at ol meillion, ac wedin 
dechreu cylchyniad newydd. Mae tiroedd sandog yn 
gofyn triniaeth dda cyn y gwnant gynyrchu ffrwythau 
toreithiog; oblegid ar dymorau sychion maent yn 
dueddol i sychu i fynu i'r fath raddau, fel na byddont yn 
abl i feithrin unrhyw dyfiant. Gwnaiff clai a marl 
wellau y fatb yma, ac i raddau newid eu cyfansoddiad. 
Wedi eu achlesu yn dda, gwnaiff tiroedd sandog gy- 
nyrchu cyflawnder o gloron ac erfin. Ni ddaw gwenith, 
ffa, na phys, cystled mewn tiroedd o'r fath hyn, ag y 
daw haidd, ceirch, a rhyg, oddiwrth ba rai y daw yr 
atdaliad goreu yn gyffredin ; ond bydd yn anghen- 
rheidiol i'r tir gael ei adael i'w bori yn achlysurol. 
Mae y cylchyniad chwe blwyddol canlynol wedi ei gael 
yn ateb yn dda mewn tiroedd sandog ac ysgafn iawn : — 
1. Erfin gydag achles ; 2. Haidd neu geirch ; 3, 4, 
5. Glaswellt i'w bori gan ddefaid ; 6. Ceirch. 

Ar leoedd oerion a digysgod, y cnydau cyffredin a 
godir yw rhywogaethau cynar o geirch a ha:dd, yn 
nghyd ag erfin a chloron ; a gellir eu cylchynu yn y 
dull canlynol: — 1. Ceirch ar hen dir; 2. Erfin neu 
gloron ; 3. Haidd neu geirch, gyda hadau ; 4. Gwair, 
ac yna porfa. 

Mewn lleoedd uchel a noethion iawn, ni fyddai 
llafurio o nemawr ddyben, ond mor belled ag y gwnai 
wasanaethu er cynyrchu erfin a gwair i'r anifeiliaid, ao 
er diwallu y tir ac achles. Nid yw y llafur a godir i 
edrych gymaint arno ag yw y gwellt a'r gogawr i'r 
anifeiliaid. Blith a magiad anifeiliaid yw y pethau 
blaenaf ar diroedd uchel a mynyddig. 

Mae y dulliau uchod o amaethu yn amrywio, ond y 
maent oil yn cydgyfarfod mewn un egwyddor gyffred- 
inol, ac yn dal allan yr anghenrheidrwydd o gylchyniad 
cnydau. Mae yn ofynol sylwi, er hyny, fod tir mewn 
amsei yn dueddol o flino ar yr un cylchyniad, ac yn 
gofyn cyfnewidiad arno. Gellir gNmeu& Vyu. xra$\. si 
trwy gyfnewid y cnydau gwytddlaa yn y c^\Oa^T»sA> 



CYLCHYNIAD CNYDAU. 



73 



neu trwy gyfnewid y naill gylcbyniad am un arall. 
Gelwir y diweddaf yn osgoi y cwrs, ac y mae yn ddull 
a fabwysiedir gan yr amaethwyr goreu ; a gellir yn ddi- 
ogel ei gyflwyno i sylw cyffredinol. 

CYLCHYNIAD CNYDAU. 

Hwyrach y gellid meddwl fod yr hyn a ddywedwyd 
dan y pen o'r blaen yn ddigon ar y pwnc bwn ; ond y 
mae cylchyniad priodol cnydau yn fater o gymain-t 
pwys i bob amaetbwr, fel na ellir ei gymell yn iby 
fynycb i'w sylw ; ac y mae y dull hwn o amaet}m mor 
gyfaddas ag anghenrheidiol i dyddyn bychan o bump 
cyfair, ac i un o ddeg-a-deugain neu bum cant. 

Y cylchyniad lleiaf yw o wenith a ffa bob yn ail, 
heb ddim rhyngddynt ; ond ni ellir mabwysiadu y dull 
hwn ond anaml, a hyny ar y tiroedd brasaf. Un arall 
tebyg iddo sydd o haidd ag erfin, yn nghyd a chnwd o 
feillion yn achlysurol rhyngddynt, ar ol i'r erfin gael 
eu bwyta gan ddefaid ar y cae. Ond fe allai mae y 
cylchyniad henaf ag sydd yn adnabyddus, a'r hyn sydd 
wedi bod yn cael ei arferyd trwy holl Ewrop oddiar 
amser y Rhufeiniaid, yw yr un tair blwyddol o frynar, 
yd gauaf, ac £d haf neu y Grawys ; hyny yw, gwenith 
neu ryg wedi ei hau yn yr hydref, a haidd neu geirch 
wedi ei hau yn y gwanwyn. Yr oedd rhyw ragoriaethau 
yn perthyn i'r cylchyniad hwn mae yn debyg, onide ni 
fuasai yn parau cyhyd mewn arferiad ; ond y golled o'r 
drydedd ran o'r tir, pa un achosai trwy frynar, a wnaeth 
o'r diwedd wthio yn mlaen amaethiad cnydau eraill llai 
tueddol i hespau y tir ; o ba rai daeth meillion gyda'r 
cyntaf, ac yn ganlynol, erfin, &c. ; ac y mae hyn wedi 
effeithio y cyfnewidiad pwysicaf yn holl gyfundraeth 
amaethyddiaeth Ewrop. 

Trwy osod erfin yn lie gadael y tir yu farrox. 
a hau meillion rhwng yd nai ac ^ %*x*a&.> ^ 



74 



GYLCHYNIAD CNYDAU. 



1. Erfin wedi eu hachlesu ; 2. Haidd ; 3. Meillion ; 
4. Gwenith. Diffyg y cylchyniad hwn yw fod meillion 
wrth gael eu hau bob pedair blynedd, yn ami iawn yn 
methu ; ac y mae hyn wedi peri i'r amaethwr i ddefn- 
yddio rhygweUt, efrau, &c., yn ei lie, ac i fyrau neu 
estyn y cylchyniadau yn ol natur y tir ag amgylch- 
iadau ereill. 

Ar dir bychan, dylai y cylchyniad fod yr hyn a elwir 
yn^ gyffredin, cwrs pum' mlwyddol: hyny yw — 1. Cloron 
neu erfin wedi eu hachlesu ; 2. Haidd a hadau ; 3. 
Gwair ; 4. Porfa ; 5. Ceirch. Gellir gosod haidd 
weithia* ar ol ceirch os bydd y tir wedi ei lanau a'i 
chwalu yn dda, ac os gellir hebgor cymaint a hyny o 
achles; ond fel rheol gyffredin, dylai ceirch ganlyn 
porfa ; erfin, cloron, neu f angles a ddylent ganlyn ceirch ; 
a haidd a hadau ganlyn cnydau gwyrddlas. Nid yw 
gwenith yn cael ei gynwys yn y cylchyniad hwn, ond 
lie byddo y tir yn addas, gellir ei godi gyda buddioldeb. 
Dylai gael ei osod mewn sofl meillion, neu ynte ar ol 
erfin neu gloron yn lie haidd. 

Fe allai y meddylia rhai personau na wnaiff y tir ddim 
goddef ei droi a'i aredig fel hyn yn gyson, ond cam- 
synied mawr yw hyn. Os yw cael ei fynych aredig yn 
niweidiol i dir, pa fodd y digwydda ei fod yn cynyrchu 
gwell cnydau ar ol brynar haf, wedi ei aredig dair neu 
bedair gwaith heb ond ychydig lonydd rhyngddynt? 
Nid yr arddiad cyson sydd yn gwaethygu tir, ond ei 
gyson lafurio heb dalu un sylw i gylchyniad sydd yn 
gwneud y drwg. Mae aredig bob amser yn fuddiol os 
bydd pethau ereill yn cael eu gwneud yn briodol. 

Fel rheol gyffredin, dylid cofio na all dau gnwd o 
lafur gael eu codi ol-yn-ol ar yr un tir heb ei niweidio, ac 
yn y diwedd golledu yr amaethwr. Pe gosodid cnwd 
gwyrddlas bob yn ail, ceid Uawn cynifer cnwd o lafur 
oddiar yr un tir, gyda'r un cymaint o achles, o fewn yr 
un nifer o flynyddoedd ; ac a ellid gael c^met^ ^3 
naill ar ol y ]] a ]] heb ddim xbyngddyiit, a ^ 



CYLCHYNIAD CNYDAU. 



75 



fantais yn chwanegol o gael mwyniant y cnydau gwyrdd- 
ion, a chadw y tir bob amser mewn calon dda. 

Llafurio paraus wnaiff y tir yn y diwedd mor ddi- 
fFrwyth fel na ddygo ddim glaswellt ; ond pe heuid had 
laswellt gyda y cnwd cyntaf o lafur, byddai cnwd o 
wair ac adladd yr ail flwyddyn ; a byddai y cnwd nesaf 

lafur yn llawn cystal a'r cyntaf. Hyn raid wneud ar 
y tiroedd lie nad yw meillion yn taro ; a dylal y cnwd 
diweddaf o lafur gael ei ganlyn gan gloron, erfin, meill- 
ion, neu ryw gnwd gwyrddlas arall, yr hwn a adferai y 
tir drachefh erbyn yr ail flwyddyn, fel y byddai yn barod 

1 ddwyn cnwd o lafur o'r newydd. 

Mae yn y ddaear fathau neillduol o nodd ar gyfer 
meithrin Uysiau neillduol, ac y mae pob Uysieuyn 
yn hespau y tir o'i nodd neillduol ei hun, gan adael 
y tir yn analluog i ddwyn cnwd arall o'r un rhyw. 
Tynwdy eginyn ffaen i fynu, ac fe'i gosodwyd mewn 
dwfr glan, paraodd yn iachus am ryw dymor, ond lliw- 
iwyd y dwfr gan yr hyn a ddeuai o wraidd yr eginyn, 
yr hwn yn fuan a wywodd. Yna gosodwyd un arall 
yn yr un dwfr, yr hwn a wywodd yn uniongyrchiol. 
Gosodwyd gwraidd planigyn gwenith ynddo yn nesaf, 
a gwnaeth nid yn unig fyw a blaguro, ond sugnodd i 
mewn y defnydd lliwaidd oedd wedi ei adael gan yr 
eginyn ffaen, a sychodd y dwfr yn hollol. 

Trwy brofion o'rfath sicreirfod y naill gnwd nid yn 
unig yn sychu y tir o'i nodd neillduol ei hun, ond yn 
gadael hefyd yn y tir ddefnydd dinystriol i gnwd arall 
o'r un rhyw ; pa ddefnydd a sugnir i mewn gan gnwd o 
wahanol rywogaeth, ac ni wna rwystro ei dyfiant, os na 
wnaiff ei feithrin. Gan hyny dylai llafur, gwraidd pa 
un sydd yn ymledu ar hyd yr wyneb, gael ei ganlyn gan 
gnwd gwyrddlas, megys ffa, cloron, erfin, mangles, 
moron cochion, neu feillion, &c, gwreiddiau pa rai a 
dreiddiayn ddwfh, ac a sugnant nodd o 
hyn a wna Uafur. Gellir chwyno^A ^cta ^q^x^ss^ 
fyddo wedi cael ei osod yn i^toi^ 



76 



CYLCHYNIAD CNYDAV* 



Haw; ac fel hyn mwyneir y buddipldeb o frynar ,haf, 
tra y gwnelo eu bwyta gan yr anifeiliaid gynyrchu ach- 
les rhinweddol ; felly trwy gyfryngiad cny dau gwyrdd- 
las wedi eu trulio, parotoir y tir er cynyrchu y cny dau 
llafur mwyaf toreithiog. 

Pe bai porthi anifeiliaid a glaswellt yn y ty yn yr haf, 
ac a chnydau gwyrddlas yn y gauaf yn dyfod i arferiad 
cyfFredin, nid oes dim araheuaeth na fuddiolid yr 
amaethwr yn fawr, pa fantioli by nag fyddai ei dir. 
Arwydd sicr o'i bod yn gyfundraetb dda yw, y gellir ei 
harferyd gyda buddioldeb ar diroedd bycbain ; ond os 
ar diroedd mawrion, bydd y buddioldeb a ddeillia oddi- 
wrth, o gwrs, yn fwy mewn cyfartalrwydd. 

Ar dir bycban geill fod un rhan o bedair o hono o dan 
gloron, mangles, ffa, neu erfin ; un rhan o bedair o dan 
haidd a cheircb ; a chymaint a hyny o dan feillion, 
ffacbys, erfin gwylltion, neu ryw fath arall o hadau ; a'r 
gweddil dan wenith, os bydd y tir yn addas iddo. 
Bydded i'r amaethwr bychan unwaith ddwyn ei dir i'r 
cylchyniad hwn, a gellir ei gadw wedin yn hawdd mewn 
trefh ; a gwnaiff dalu ei ffordd yn dda iddo. 

Cynigir y cylchyniad pedair blwyddol canlynol i 
sylw yr amaethwr bychan fyddo yn dal o ddeutu ugain 
cyfair o dir, ac a chanddo trwy fwy da ei anifeiliaid yn 
y ty, ddigon o achles wedi ei ddarparu : — Y flwyddyn 
gyntaf, gosoder pump erw, wedi eu hachlesu yn dda, o 
dan gnydau gwyrddion, sef cloron, erfin, bresych, ffa, 
neu /angles, yn ol natur ac amgylchiadau . y tir ; a 
dilyner yr un llwybr yr ail, y drydedd, ar bedwaredd 
flwyddyn, hyd nes myned dros y tyddyn i gyd. Ar ol 
pob achlesiad dylai y cylchyniad canlynol gymeryd 
lie: — 1. Cn y dau gwyrddlas, megys uchod ; 2. Gtoenith* 
ceirch, neu haidd, gyda hadau meillion ; 3. Y meillion 
i'w tori i'r anifeiliaid, a chymaint a fyddo dros ben i 
gael ei gadw yn wair ; 4. Ceirch, gwenith, neu haidd. 
y pumed flwyddyn gellir decVvreu "yt \m c^V&^tCy&& taa.- 
chefn, gan osod pump cyfair, wedi e\ ac\\\e*\x 1^ ^a. > 



CYLCHYNIAD CNYDAU. 



77 



dan gnydau gwyrddlas, ae ereill i ganlyn megys o'r 
blaen. Fel hyn caiff yr araaethwr bed war cnwd oddi- 
wrth un acblesiad, a bydd haner y tir ganddo bob amser 

dan lafur, ei chwarter dan hadau, a'r gweddill dan 
gloron, erfin, &c. 

I wneuthur y cylchyniad uchod yn fwy syml, mae 
yr holl dir achlesedig yn cael ei dybied fod meillion yn 
cael ei hau ynddo gyda'r cnwd cyntaf o lafur; ond 
geill yr amaethwr hau yr haner a meillion, ar gweddill 
a ffacbys, rhygwellt Italaidd, neu fresych, os myn gael 
amrywiaeth o ymborth i'w anifeiliaid, yr hyn yn 
gyffredin sydd ddymunol — ond gofalu na .byddo dau 
gnwd o lafur yn eael eu gosod nesaf i'w gilydd ar yr 
un tir. Gellir sylwi hefyd y gwnaiff y dom a gesglir 
trwy fwydo yr anifeiliaid yn y ty, alluogi yr amaethwr 

1 achlesu y soflydd, ac yna i drawsblanu ynddynt erfin 
gwylltion, y rhai a wnant dalu yn dda, ac a fyddant 
oddiar y tir mewn pryd i osod cloron ac erfin, pa rai 
sydd i flaenori yr ail gnwd o lafur. 

Nid yw y cylchyniad hwn yn cael ei gymell fel y 
goreu bob amser, oblegid y mae amrywiaeth tiroedd ac 
amgyjchiadau mor fawr fel na wnaiff unrhyw gylchyniad 
unigol daro pob man ; ond y mae yr egwyddor ar ba un 
y mae wedi ei sylfaeni, yn un a ellir yn gyffredin ei 
mabwysiadu, ac y mae mor addas i dyddyn bychan o 
bump cyfair, ag ydyw i ddeg a deugain, neu bum cant. 

Pan fyddo gwenith yn cael ei godi, y ffordd gyfrredin 
o'i osod i'w yn union ar ol erfin, meillion, neu ryw 
gnwd gwyrddlas arall, gan wasgar ychydig o galch ar 
hyd wyneb y tir wrth ei hau. Ni ddylai yr amaethwr 
na hauodd feillion gyda'i wenith, mewn un modd osod 
ceirch yn y tir yr ail flwyddyn, ond yn hytrach cnwd o 
ffacbys neu fFa, pa rai a adawant y tir mewn ansawdd 
addas i geirch neu haidd ; ac yna gosoder ynddo gloron, 
erfin, mangles, neu gnwd gwyrddlas arall ^ a de&tasKsm. 
cylchyniad newydd drachefn. ^xaaSS. ^fc^ 

achlesiad roi : — 1. Erfin, c\ototv> Ja*v$\e* \ ^ 



78 



CYLCHYNIAD CNYDAU. 



Gwenith ; 3. Ffacbys neu ffa ; 4. Ceirch neu haidd ; 
hyny yw, pedwar cnwd oddiwrth ddau achlesiad. Ond 
gwnaiff y cylchyniad a grybwyllwyd o'r blaen roi 
pedwar cnwd oddiwrth un achlesiad, yr hyn sydd yn 
well, os bydd y tir yn ddigon eryf i'w ddwyn. Gwnaiff 
hefyd gadw pedwaran y tir bob amser dan feillion a 
ffacbys, trwy yr hyn y chwanegir ymborth anifeiliaid, a 
hefyd tail ystablau er ei ddefnyddio yn lie calch ; oblegid 
dyltd cofio bob amser na ellir yn ddiogel roi calch i'r un 
tir y naill flwyddyn ar ol y Hall. 

Gelwir y cylchyniad pedair blwyddol yn gynllun 
Norfolk, a thrwy fabwysiadu pa un, i raddau mawr beth 
bynag, mae y wlad hono mor rhagorol yn ei hwsmon- 
iaeth. Geill cylchyniadau ereill gael eu harferyd yn 
unig trwy estyn yr amser y byddo y tir a hauwyd a 
hadau glaswellt i gael aros yn dir pori. 

Pan fyddo cylchyniad pum > mlwyddol yn cael ei fwr- 
iadu, gadewer dwy flynedd dan laswellt, fel hyn : — 
1. Brynar, neu gnwd gwyrddlas wedi ei achlesu ; 2. 
Llafur; 3. Glaswellt hadau; 4. Porfa ; 5. Cnwd o 
lafur, yn gyffredin ceirch neu haidd. Mae y cylchyniad 
hwn yn well ar les y tir na'r un pedair blwyddol, a chan 
ei fod yn gofyn llai o achles, y mae yh fwy addas ar 
gyfer tiroedd drwg; ond ni wnaiff gynyrchu cnydau 
mor drymion a'r un pedair blwyddol ; a chan hyny lie 
byddo cyflawnder o sand, gwymon, calch, marl, sialc, 
neu unrhyw beth o'r fath yn gyfleus, byddai yn briodol 
mabwysiadu yn hytrach yr un pedair blwyddol. 

Mewn amgylchiadau ereill bydd y cylchyniad pum' 
mlwyddol yn debyg o ateb yn well ; ac yn y cylchyniad 
hwn, pa le bynag y mae y tir yn taro cnydau gwyrdd- 
ion, dylai y cnwd cyntaf o'r cylchyniad fod felly, ond 
lie na byddo hyn yn taro y tir, neu pan oddiwrth gam 
driniaeth flaenorol, neu ryw achos arall, y byddo y tir 
yn gofyn cael ei adael yn frynar dros yr haf, byddai 
hyny yn well y flwyddyn gyntaf na chnwd gwyrddlas. 

Mae gadael y tir i aros dwy flynedd dan borfa yn 



CYLCHYNIAD CNYDAU. 



79 



gwneuthur y cylch pum' mlwyddol yn addas iawn i 
diroedd drwg ; ond y mae, er hyny, yn angenrheidiol yn 
fynych, pan fyddo y tir yn ddrwg iawn, neu wedi ei 
weithio allan trwy or-gnydio, ei adael i orphwys 
chwaneg yn y cyfryw amgylchiadau, dylai gael aros dan 
laswellt bedair blynedd yn lie dwy. 

Lie na oddela y tir fynych gylchyniad o feillion, mae 
yr un canlynol wedi ei gael yn ateb yn dda ar diroedd 
cleiog trymion : — 1. Efrau gauaf neu gynarol, i'w pori 
gan ddefaid, ac i'w canlyn gan faip ac erfin gwylltion, 
pa rai hefyd sydd i gael eu pori gan ddefaid ; 3. 
Gwenith ; 3. Meillion ar y naill haner, a rhygwellt yn 
gymysgedig a threffoil ar yr haner arall, i gael eu pori 
gan ddefaid, a'u canlyn gan efrau gwanwyn ; 4. Gwenith; 
ac ar y burned flwyddyn, ffa gauaf. Yn y cylchyniad 
nesaf cymer meillion le treffoil a rhygwellt, ac felly yn 
ol ac yn mlaen, fel na ddaw cnwd o feillion i'r un tir 
ond unwaith pob deg mlynedd, yr hyn fydd weithiau 
yn fanteisiol. Gellir gwneud mwy o gyfnewidiad eto 
trwy osod cloron, mangles, moron cochion, neu fresych, 
yn achlysurol yn lie erfin ; ond dylid sylwi yn ofalus ar 
ansawdd y tir, a'i achlesu pan fyddo angen. Os bydd 
sialc yn gyfleus, gellir bob amser gyda buddioldeb ei 
roddi i dir cleiog gwydn, a hyny bron i unrhyw 
fesurau. 

Mae y cylchyniad pedair a phum' mlwyddol uchod yn 
taro rhanau helaeth o Brydain Fawr a'r Iwerddon ; ond 
gwnaiff clai brasach, a marldir ysgafnach y darnau 
goreu, ganiatau cylchyniad helaethach a mwy amrywiol. 
Mae dewisiad y cnwd yn ami i ymddibynu ar yr am- 
gylchiadau Ueaw], a byddai yn hawdd eangu y cylch- 
yniad fel ag i gynwys unrhyw nifer neu amrywiaeth o 
gnydau chwanegol. 

Tybier fod y tir yn glai cryf, ac heb fbd mewn an- 
sawdd mor ddrwg fel ag i ofyn brynariad haf. Yna 
gellid cymeryd y dull canlynol : — 1. Cnwd brynar 
wedi ei achlesu ; 2. Gwenith ; 3. Glaswellt hadau, yn 



80 f CYLCHYNIAD CNYDAU. 

gyffredin er eu cadw yn wair, neu er eu bwyta yn ir ; 
4. Ceirch; 5. Ffa wedi eu hachlesu; 6. Haidd neu 
wenith. Mae hwn yn gylchyniad rhagorol os bydd y 
tir yn ddigon cryf i'w ddwyn heb gael gorphwysfa. Yn 
ol y cynllun hwn gwelir fod dwy ran o dair o'r tir o dan 
gnydau dyhysbyddol,* ar gweddill o dan gnydau ad- 
ferol^ ac yn frynar haf. 

Gellir cyfnewid ychydig ar y cylchyniad hwn heb 
ymadael oddiwrth ei wir egwyddor ; hyny yw, — 1 . Cnwd 
brynar wedi achlesu ; 2. Gwenith ; 3. Ffa ; 4. Haidd 
neu wenith ; 5. Had-laswellt ; 6. Ceirch. Gellir 
gwneud y cylchyniad hwn yn well ar l£s y tir trwy 
adael iddo aros dwy flynedd dan laswelft, yna daw — 

1. Cnwd brynar wediei achlesu; 2. Gwenith; 3. Had- 
laswellt ; 4. Glaswellt ; 5. Ceirch ; 6. Ffa ; 7. Haidd 
neu wenith. Yma ceir y drydedd ran o saith o dan 
gnydan adferol, a'r betrwaredd ran o saith o dan gnydau 
dyhysbyddol. 

Pan byddo y tir yn ysgafh a briwsionllyd, neu hyd 
y nod yn gleiog ac yn wydn, os na bydd wedi tyfu yn 
wyllt iawn, geill brynar haf bob amser gael ei hebgor. 
Cnydau brynar wedi eu ffaethu yn briodol, gyda chylch- 
yniad rheolaidd o gnydau ereill, wnaiff gadw y chwyn 
i lawr, ac a ragflaena yr angenrheidrwydd am frynar haf. 

Cynygir y cylchyniad canlynol i*w arferyd ar diroedd 
marlaidd a sandog ysgafn : — 1. Cnwd gwyrddlas wedi eu 
rychio, (megys cloron, erfin, mangles, &c.,) a'i achlesu ; 

2. Gwenith neu haidd ; 3. Had-laswellt ; 4. Ceirch ; 
2. Pys neu ffa wedi eu hachlesu ; 6. Haidd neu wenith. 

Yn y cynllun hwn, dwy ran o dair yn gnydau dy- 
hysbyddol, ac un ran o dair yn adferol ; ond y mae y 
cylchyniad yn gofyn tir da iawn. Gellid, er hyny, ei 
wneud yn Uai niweidiol i'r tir pe'i gadewid i aros dwy 
flynedd dan laswellt, yna y rhedai y cwrs canlynol : — 
1. Cnwd gwyrddlas wedi ei achlesu; 2. Gwenith neu 

* £x/iausting crops, llafur a ffa. f Restorative crops, had laswellt. 



CMYDAU O LA1VR. 



81 



haidd ; 3. Had-laswellt, er eu cadw yn wair neu er eu 
bwyta yn !r ; 4. Glaswellt i'w bori ; 5. Ceirch ; 6. Pys 
neu ffa wedi eu hachlesu ; 7. Haidd neu wenith. 

Wele yma dair rhan o taith yn adferol, a phedair o 
saith yn ddyhysbyddol ; yn y golygiadau hyn ym- 
ddengys fod y cylchyniad hwn yn waetfa na'r un pedair 
blwyddol ; ond y mae yn hyn yn well nag ef, sef fod y 
cnydau yn fwy amrywiol ; a phe cymeryd gwenith i 
mewn i'r cylchyniad, byddai yn ol y rheol, y dylai 
cnwd o'r un rhywogaeth fod mor belled oddiwrth eu 
gilydd o ran amser ag y byddo modd. 

Mae cylchyniad chwe* blwyddol canlynol wedi ei gael 
yn ateb yn rhagorol yn yr Iwerddon : — 1. Erfin, man- 
gles, neu gloron, wedi eu hachlesu; 2. Gwenith neu 
geirch; 3. Llin; 4. Meillion; 5. Glaswellt; 6. Ceirch. 
Rhydd hwn chwech cnwd am un achlesiad ; ac y mae 
meillion bob amser yn taro ar ol llin, yr hyn sydd o 
gryn bwys i'r amaethwr. 

Ond os na byddir yn ewyllysio cael cnwd o lin, gellir 
mabwysiadu y cylchyniad pum' rolwyddol a ganlyn : — 
1. Erfin, mangles, neu gloron, wedi eu hachlesu; 2. 
Ffa; 3. Haidd; 4. Meillion; 5. Ceirch neu wenith. 

Gwnaiff yr amrywiol gylchyniadau a roddwyd uchod 
wa&anaethu er dangos pa fodd y mae hwsmoniaeth 
Prydeinig i gael ei dwyn yn mlaen. Mae y cylchyn- 
iadau a enwyd oil wedi eu profi, ac yn hawdd en 
harferyd; a geill pob un o honynt ffurfio sylfaen i 
gylchyniadau ereill, a gymerai, os byddid yn ewyllysio, 
i mewn gnydau gwahanol i'r rhai ddarfu gael eu henwi 
yma. 

CNYDAU O LAFUR. 

Y cnydau llafur a godir yn benaf yn y wlad hon 
ydynt haidd, gwenith, ceirch, a rhyg ; ond cyn yr elom 
yn mlaen er rhoddi cyferwyddiadau neillduol er amaethu 
pob un o honynt, -cymerwn sylw byr o ychydig o'r an- 
ffodion i ba rai y mae y cnydau hyn, yu ei\yr^%^H^^ % 



82 



CNYDAU O XAFUR. 



yn ddarostyngedig iddynt yn ngwafaanol dymorau eu 
tyfiant, yn gyntaf gan bryfaid, ac yna gan adar. 

Pryf y gwenith, a'r pryf Hesiaidd neu Americanaidd, 
sydd ill dau yn niweidiol iawn i'r gwenith. Ymddengys 
y pryfaid yma yn gynar yn yr haf, gan bentyru eu 
hwyau ar benau y tywys ieuetnc. A'r wyau hyn, yn { 
mhen wythnos neu ddeg diwrnod, a gynyrchant lindys, 
pa rai a fwytant y grawn tyner, gan beri i'r pen ym- 
grynoi ac ymgryohu. Yna eyrthiant i'r llawr ac a 
ymlechant yn y ddaear. 

Gwna gwifr-bryf (wire- worm), hefyd, ddifrod mawr 
ar gnydau gwenith ; ac yr ydys yn cyfrif fod cymaint 
a 60,000 o erwau o wenith yn caal ei ddinystrio yn 
Lloegr gan y pryf yma yn flynyddol. 

Mae malwod yn niweidiol iawn i wenith ieuanc, gan 
fwy ta trwy y gorsen, a dinystrio cynydd y planigyn. Yn 
y gwanwyn mae malwod liosocaf ; a gwnaiff cymwysiad 
o halen, halen y graig, calch brwd, a dwfr oddiar galcb, 
yn gyffredin eu rhagflaenu rhag gwneutbur niwed. 
Gwnaiff dyferyn o ddwfr oddiar galch ladd malwoden. 

Meddylir yn gyffredin gan lawer fod brain, ydfrain, 
ac adar ereUl yn difa ac yn niweidio cnydau llafur^ 
ond y mae hyn i raddau mawr yn gamsynied. Mae 
adar y maesydd yn gyffredin yn ymbortbi ar abwydod 
a phryfed, ac y mae cigfrain yn neillduol yn cyson 
ddifa malwod, ac yn glanau y tir o'r llindys, a phryfed 
ereill sydd yn niweidiol i'r onwd. 

Mae y ddylluan yn llygota yn ddibaid yn y meusydd 
ac oddeutu y ty, a pha le bynag y byddo yn gwneud ei 
thrigfan dylai gael ei hamddiffyn a'i hymgeleddu. 

Mae yr ydfrain yn ddefnyddiol iawn i'r amaethwr, 
oblegid y maent yn ymborthi ran fawr o'r flwyddyn'ar 
bryfedach a malwod, y rhai a ymguddiant yn y ddaear, 
ac a ddifant wreiddiau y planigion. Mae yr ydfrain 
a'u pigau cryfion yn cloddio y rhain i fynu ac yn eu : 
bwyta; ac felly with ymwneud am luniaeth iddynt eu* 
hun&in, gwnattt hefyd gymwyna* Com a'r amaethwr. 



GWEN1TH. 



83 



Mae brain, hefyd, yn ymborthi ar bryfed fel yi 
ydfrain, ac felly yn ddefnyddiol megys hwythau.* 
Gwiliedydd effro yw y fran, a gwnaiff gadw pob adar 
ereill draw ; ac os gwnaiff yn achlysurol bigo tyllau 
yn yr erfin, gwna byny rnewn ymchwiliad am y pryfed, 
pa rai, oni bai eu difa ganddi, a wnai fwy o niwed na hi. 

Mae y bioden, y gogfran, ac ysgrech y coed, hefyd yn 
ymborthi ar bryfed, ac felly yn ddefnyddiol i'r amaethwr. 

Yn mlith yr adar by chain, gwna'r pine sicrau ei hawl 

gyfran o'r hadau erfin ; ond gwna hefyd ddifa hadau 
ysgall a berw'r fam, ac fe'i gwelir yn fynych a llindys 
yn ei gilfin. Ac yn wir mae agos yr boll adar a ym- 
welant a ni yn yr haf, yn dyfod mewn ymchwiliad am 
bryfedach, ar ba rai yr ymborthant ; a pha rai, oni bai yr 
adar hyn, a ddenent yn annyodddefol liosog. Ond nid 
yw hyn, pa fodd by nag, i'w gymwyso at aderyn y to, 
yr hwn sydd leidr digywilydd, ac yn wastad yn ysglyfio 
yr amaethwr, ac ni esgeulusa un cyfleusdra er ei ddys- 
trywio. 

Gwna ffwlbert, carlwm, a't wenci, ddystry wio Hygod, 
ac y maent yn geidwaid da i'r ydlan, er ei bod yn 
beryglus i'r creaduriaid plyfog, pa rai a ddylid gadw 
allan o'u cyraedd. 

Gwnawn bellach ddesgrifio y dull penodol y dylid 
trin y tir ar gyfer pob math o lafur, ond yn unig gosod 

1 lawr yn gyntaf, fod y rheol a grybwyllwyd o'r blaen 
yn taro pob man, sef, na ddylid byth *gosod dau gnwd " 
o lafur ar yr un tir yn nesaf i'w gilydd. Mae hyn, 
cofier, yn hanfodol i bob hwsmoniaeth dda, a rhaid i 
bob amaethwr, yr hwn a ewyllysio wneud y goreu o'i 
dir, i lynu wrth y rheol hon yn ddieithriad. 

GWENITH. 

Gtvenith yw y mwyaf gwerthfawr o bob grawn, ac y 
mae ei amrywiaethau yn lliosog iawn. Yn gyffredin, 
y mae gwenith gwyn teg yn well nag un llwyd a choch, 
ac yn cyraedd uwch pris ar y farchuad \ ^ 



84 



GWENITH. 



gwenith Uwyd a choch yn fwy addas i diroedd gwlyb a 
glydiog, oblegid eu bod yn galetach grawii ac yn 
addfedu yn gynarach. Mewn ffaith nid yw gwenith 
gwyn yn awr ond an ami iawn yn cael ei godi, oddieithr 
ar diroedd da a chyfaddas. 

Y tiroedd cleiog brasaf, a marlaidd cryf, yw y goreu 
er tyfiant gwenith ; ac 6s cant eu hamaethu a'u hach- 
lesu yn briodol, gwnaiff pob math o'r rhai hyn gynyrchu 
cnydau da. Dylai tir gwenith fod yn cynwys cyfran 
helaeth o glai, ac ychydig o sand ; er gellir gwneud tir- 
oedd ysgafn i gynyrchu cnwd da o wenith, eto gwna 
tiroedd cleiog cryf yn gyffredin roi trymach grawn. 
Mae tiroedd sandog yn ddiffygiol mewn grym, ac ni 
allant yn gyfrredin roddi maeth digonol i wreiddiau 
gwenith, pa rai ni threiddia yn ddwfn ; eto y mae, er 
hyny, rai tiroedd ysgafn yn cynyrchu gwenith rhagorol. 

Y mae y tymor i hau gwenith i gael ei reoleiddio gan 
sefyllfa, ac ansawdd yr hin. Gellir ei hau o ddechreu 
Awst hyd ganol Tachwedd, ond ar gleien wydn mae yn 
briodol hau mor gynar ag y byddo yn bosibl. Yn ol barn 
llawer o amaethwyr profiadol, yr amser goreu i hau 
gwenith yw o ddechreu Medi i ganol Hydref ; ond rhaid 
i hyn, fel y dywedwyd o'r blaen, i ymddibynu llawer ar 
y tir a'r tywydd. Mewn marl-dir sych grafelog, wedi 
ei barotoi a'i achlesu yn dda, daw gwenith da wedi ei 
hau yn Tachwedd ; ac ar ol y mis hwii ni ddylid 
Imturio hau gwenith hyd oni ddelo y gwanwyn. 

Wedi priodol aredig y tir ar ol erfin, gellir gosod 
gwenith gwanwyn unrhyw amser rhwng y cyntaf o 
Chwefror a chanol Mawrth; ac y mae yn arferiad, er 
rhoi yr had yn y tir mor gynted ag y gellir ei aredig a'i 
hau bob yn ychydig, fel y byddis yn cael yr erfin oddi 
arno ; ond yn gyffredin yn unig ar dir o waelod da, ac 
mewn triniaeth dda, y gellir yn llwyddiannus godi 
gwenith gwanwyn. Mewn amgylchiadau ffafriol, er 
hyny, gwnaiff tir erfin gynyrchu cynifer o lestreidiau 
(dushels) o wenith ag o haidd ; a chau. fod cnwd o wen- 



GWENITH. 85 

ith yn gyfFredin lawer mwy o werth na chnwd o haidd, 
ni ddylai codi gwenith gwanwyn gael ei esgeuluso yn 
hollol gan yr arnaethwr. Dylid gofalu fod yr had, 
podd bynag, bob amser yn wenith gwanwyn o'r iawn 
ryw, ac wedi ei gymeryd q'r hyn ag fyddo yn wybodus 
ei fod wedi cael ei hau yn ngwanwyn y flwyddyn o'r 
blaen. 

Mewn tiroedd marlaidd bras, gellir hau gwenith 
gauaf ar ol unrhyw gnwd gwyrddlas, pa un bynag ai 
wedi ei fwyta oddiar y tir neu beidio. Os bydd y tir 
wedi ei lwytho a chwyn, byddai yn dda hau ynddo ffac- 
bys gauaf yn gynar ac yn dew. Os deuant yn gnwd 
trwchus, gwnant fogi y chwyn a glanau y tir erbyn 
gosod gwenith ynddo. Gel lid tori y ffacbys, neu eu 
pori gan ddefaid. Trwy y diweddaf, arbedir .aehles 
a thrafferth, a thrwy y naill neu . y^llall gwneir hebgor 
brynar haf. Ar diroedd ysgafn da, gellir bob amser 
gael cnwd da o wenith ar ol meillion ; a hefyd ar ol erfin, 
ffacbys, neu erfin gwylltion, os cant eu pori i ffwrdd, 
neu eu buaithu a defaid ; a bydd un arddiad yn ddigon 
ar ol pob un o'r cnydau hyn. 

Heuir gwenith yn gyfFredin a Haw, ond y mae trulio 
yn cael ei arferyd yn ami ar diroedd ysgafn, yn neill- 
duol os bydd y tir yn o lawn o chwyn, gan y gwnaiff 
dull felly oddef chwynogli a chwynu, yr hyn sydd o 
les mawr i'r cnwd. Dull arall o hau a elwir eisenu. 
Gwasgerir yr had a Haw ar ol yr aradr, a chan syrthio 
y rhan fwyaf o hono i'r rhychiau rhwng y cwysau, ac 
wedi hyny gael ei lyfnu ar draws, gwnaiff ymddangos 
fel pe bai wedi ei drulio. Mae'r ddau ddull ddiweddaf 
hyn o hau yn fwy manteisiol er chwynu na'r dull 
cyffredin. Gwnant hefyd ganiatau cylchyniad rheolaidd 
o awyr rhwng y tywysenau, yr hyn sydd o bwys mawr 
pan y mae y gwenith yn addfedu. 

Y dull cyffiredin o hau gyda llaw-dafliad ar dir gwydn 
a glydiog, yw yn rynau 15 troedfedd o led, ac wedi eu 
codi ychydig yn y canol, fel y rtiedQ ^ ^v^t H.^ 



86 



GWENITH. 



rhychiau. Os bydd y tir yn ysgafn ac o waelod rhydd, 
bydd grynau o 18 troedfedd yn well. Cuddir yr had 
trwy dynu yr oged ddwy waith yr un ffordd ar hyd y 
grwn, a dwy waith yr un ffordd ar ei draws, ac yna ©i 
orphen trwy ei thynu un waith neu ddwy ar ei hyd 
drachefn, fel y byddo natur y tir. Gwnaiff ffurfiad y 
grynau yn gefn uchel alluogi dwfr gwlaw i redeg yn 
rhwydd i'r rhychiau, rhai na fyddo wedi cael eu 
hagoryd ond yn unig ar aradr. Os bydd dwfr yn aros 
mewn rhyw ran o'r cae, dylai ychydig o ddyfr ffosydd 
gael eu hagoryd a phal er ei arwain allan. 

Gellir trulio tir yn hawdd os bydd wedi ei lyfhu»yn 
dda yn gyntaf. Mae y rhychiau yn gyffredin o 12 i 15 
modfedd oddiwrth eu gilydd, wedi eu hagor gan had- 
aradr — un tro iddi am bob rhycb. Os na ellir cael 
hacT-aradr, ond tynuymaith y bridd-aden, gwnaiff aradr 
gyffredin y tro yn agos cystal a bithau. Yna gellir 
hau yr had dros y rhychiau, megys mewn eisenu ; a 
thrwy dynu yr oged yn ysgafn drosto yn ol ac yn 
mlaen, treigla yr had i waelod y rhychiau ac a guddir yno. 

Dull arall yw dyhidlo yr had o'r Haw ar hyd y rhych 
ar oi yr aradr, trwy yr hyn yr arbedir y naill haner o'r 
had, ac ymddengys y cnwd mor gyfrodedd a phe buasai 
wedi ei drulio. Mae hyn yn llai dyhir na phlanu, ond 
cymer fwy o had. 

Geill planu gael ei arferyd yn uchlysurol gyda man- 
tais ar dir bycban, ond y mae yn ddull rhy drafferthus 
ar diroedd mawrion ; er hyny y mae yn cael ei arferyd 
weithiau yn Suffolk. Mae yn cael ei gyflawni gan 
ddyn a phlan-bren yn tyllu y tir o'i flaen o ddeutu 
modfedd o ddyfnder, a thri neu chwaneg o blant yn 
dyhidlo yr had ar ei ol, ac yn tynu y pridd drosto ^'u 
bysedd ; ar ol hyny tynir drain-oged dros y tir, ac yna 
ei rolio. Mae planu yn arbed had, ac y mae y grawn 
yn fwy cyson yn m^ob man nag ydyw ar ol y dull cy- 
ffredin ; a gwnaiff y tro ar diroedd by chain, a He byddo 
digon o ddwy law ac am bris isel. 



GWBNITH. 



87. 



Pan arferir y dull cyffredin o hao, y mae yn gofyn 
bod yn o&lus gyda llyfiiu a rholio yn y canlyniad. Y 
mae hyn yn anhebgorol angenrheidiol ar diroedd cleiog 
cryfion, er en rhydd&u a'u chwalu. Dylai gwenith gael 
tynu yr oged droato yn y gwanwyn, pan o ddeutu pe- 
dair neu bum modfedd o uchder ; ao y mae yn rbaid 
bod yn ofalua yn nghylch hyn, oblegid os bydd yr egin 
wedi tyfu yn rby uchel, gwna hyn attal eu cynydd. 

Ni ddylai rholio yn y gwanwyn bytb gael ei esgeul- 
uso. Mae tiroedd ysgafn yn fynydi yn cael eu 
chwalu gymamt gan, vswogydd y ganaf fel y mae y 
gwreiddiau yn colli eu gafael a marw. Os bydd y tir 
yn arw ac yn dywarebog^gwnaiff y rbol-bren fwy o lea 
na'r oged mewn chwalu y twnrpathau cyaglyd, ac felly 
gynyddu meitbriniad yr egin. Nid yw chwynogli a 
chwynu bytb yn cael eu heageuluso gan amaethw^r 
gofelus. 

Gwneir weithiau anfon defidd i'r gwenitb yn y 
gwanwyn pan fyddo yn tyfu yn firas iawil ; ond y mae 
yr arferiad yn agored i wrthwynebiad cryf, oblegid fod 
y defaid yn gyffredin yn tori ymaith y blagur tyner 
sydd yn ngbalon y planigyn, yr hyn a niweidia ei 
gynydd rhag Uaw. 

Mae yr hyn sydd ofynol o had i bob erw yn ymddi- 
bynu Uawer ar natur y tir, a'r dull o'i. amaethu. Mae 
tir drwg yn gofyn mwy o had na thir da. Mae trulio 
yn arbed had, mae planu yn arbed mwy. Mae y mesur 
gan hyny yn amrywio o ddau i dri llestraid, ychydig yn 
Uai, neu ychydig yn fwy, yn ol y dull y caffo ei hau. 
Pan heuir yn y gwanwyn dylid rhoi chwaneg, oblegid y 
mae gan y gwenith lai o amaer i dyfu ac i ledu ei wraidd. 

Mae gwenith yn ddarostyngedigi lawer o glefydau ; ond 
duon, mallder, a brychni, sydd i'r amaethwr eu hofni 
fwyaf . Duon sydd fath o fadarch a nagura ar y dy wy sen ; 
ond am ei ddechreuad, a'r modd i'w wellau, mae amryw 
dybiau, yn hollol annhebyg, ac o ganlyniad yn amheus. 

Yn mhlith y # meddyginiaetbau ^jo^ 



88 



HAIBP. 



wellau clefydau gwenith, cynygir y rbai canlynol: — 
1. Hau mewn amser priodol, yn ol natur y tir. 2. 
Codi arary wiaeth cynar o had. 3. Cyson newid yr had. 
4. Rholio tiroedd ysgafo yn dda wedi eu hau. 5. Di- 
wreiddio pob chwyn a llysiau sydd yn ymgleddu rhwd. 
Mae hyn oil 3m ddiameu yn briodol ac yn angenrheidiol 
i sylwi arnynt er amaethu gwenith ; ac vn mhellach, y 
mae yn sicr fod buddioldeb wedi ei bron oddiwrth hau 
pedwar llestraid o halen cyffredin gyda'r had i bob erw o 
dir, a ehymaint a hyny drachefn yn y gwanwyn, pan 
fyddo y gwenith yn dechreu casglu. \ 

Dylai gwenith gael ei dori pan fyddo y gwellt yn 
edrych yn gymysg-liw o felyn a glas, a chyn iddo 
gyflawn addfedu ; canys yna y mae y grawn yn debyg 

golli o'r dywysen, a'r dywysen ei hun i gwympo 
ymaith, yr hyn fydd yn golled. Yr amser goreu i dori 
pbb llafur, yw pan na ellir gwasgu dim nodd o'r gwellt 

n union islaw y dywysen ; bydd y grawn y pryd 
wnw a'i blisgyn yn lan ac yn deg mewn cymariaeth, a 
bydd yr yd a'r gwellt yn fwy werth na phe buasent 
yn cael cyflawn addfedu. Pan yn or-addfed,'mae y 
grawn yn ymddangos liw tywyll, yr hyn sydd lawer 
iawn yn ei erbyn ar y farchnad. 

Torir gwenith yn gyffredin a chrymanau, ac fe'i 
rhwymir yn ysgubau, y rhai a osodir i fynu yn ystac- 
anau, ac a adewir i sychu. Pa leiaf yr ysgubau, cyntaf 
y sychant ; a dylai yr ystacanau gael eu gwneud fel ag 

1 ollwng y gwynt trwyddynt yn rhwydd. Pan fyddo 
. cymalau y gwellt yn hollol sych a rhydd oddiwrth nodd, 

gellir cywain y cnwd yn ddiogel i'r ydlan ; ac ni ddylai 
cafod ysgafn wlaw ohirio hyn, gan fod y gwellt yn 
sych ac o gyfansoddiad gwydn agored, ni wnaiff ychydig 
o wlaw beri iddo dwymo, na chwaith niweidio yr yd. 

HAIDD. 

Mae haidd yn galetach yn ei dyfiant na gwenith. 
Mae cbwech o wahanol fathau o'r grawn hwn yn cael eu 



HAIDD. 



89 



gwahaniaethu trwy nifer y rhestrau yn y dywysen. 
Mae'r un dwy restr yn cael ei ranu i ddau fath : cynar, 
a ddiweddar. Y cynar, neu y buan~dw( yw yr un a 
ddefnyddir fynycha£ ac a ganiata wabaniaeth mawr yn 
amser eu heuad ; heuir ef weithiau mor ddiweddar 
a dechreu Mehefin ; ond pan heuir ef yn gynar 
raae y gwellt bob amser yn gryfach, a'r grawn yn 
drymach. 

Un col-&wr neu. a barf garw yw y grawn caletaf a 
chynaraf, ac oblegid byn heuir llawer o bono yn 
mharthau oerion y gogledd, gan fod mwy o sicrwydd y 
gwna addfedu yno nag un math arall. Fe'i heuir yn 
gyfFredin yn y, gwanwyn, ac er ei fod yn cael ei godi 
fynychaf ar dir gwael, eto y mae yn gwbl mor addas i 
dir da. Mae ei gynyrch yn mharthau geirwon yr Is- 
diroedd weithiau yn dyfod i ddeg crynog am bob erw 
Saesnig. 

Ar farldir bras, gl&n, tyner, a chymedrol o afaelgar, 
y daw haidd oreu ; ac ar dir cleiog wedi ei dymeru a 
phridd sandog, neu un yn cynwys rhyw gyfran o sialc 
yn gymysgedig a sand, mae hefyd wedi ei gael yn dyfod 
yn dda. Ar diroedd gwlyb yn anaml y codir nemawr o 
hono ; a dylai pob math o dir ar ba un ei cynyrchir gael 
ei ffaethu a'i chwalu yn drwadl. Mae haidd yn y 
cylchyniad yn canlyn erfin yn gyffredin ; ond ceir ei 
fod yn dyfod yn dda ar ol cloron neu unrhyw gnwd 
gwyrddlas. ' 

Os bydd yr erfin wedi eu bwyta oddiar y tir, neu 
wedi cael eu gosod ar ol cloron, dylai y tir gael ei 
wneuthur yn rynau cefn-uchel, fel y byddo mor sych 
ag y byddo modd. Mae cymwysiad o gydgymysgedd 
cynwysedig o galch, marl, neu sand a phridd, pridd a 
thom ystablau, neu achles gwlyb, yn llesiol iawn i gnwd 
o haidd. Os na bydd yr oged yn ddigon er chwalu y 
tir yn ddigonol, defnydder y rhol-bren er ei gyflawni. 
Pan fyddo erfin wedi cael eu bwyta ar y tir, bydd wedi 
ei ddamsang a'i galedu yn fawr, a gofyna dd&u. K&&b&> 



90 



HAIDD. 



ac ar ol hyny ei lyfhu a'i rolio yri dda. Ni ellir fFaethu 
gormod ar dir haidd. 

Dylai haidd gael ei hau mor fuan ag y gellir ar ol 
aredig. Gwna hyn sicr&u tyfiant buan. Yr amaer i 
hau haidd, yw o ddechreu Ebrill i ganol Mai ; ond y 
mae wedi cael, cyn hyn, ei hau fis yn ddiweddaraoh 
mewn rhai manau, a hyny gyda llwyddiant. Mai rhai 
yn arfer ei drulio yn rhychiau naw modfedd oddiwrth 
eu gilydd ; mae y dull hwn yn gofyn Uawer llai o had ; 
ond yr hen ddull a arferir yn fwyaf cyffiredin. 

Ymddibyna y mesur gofynol o had i raddau mawr ar 
natur y tir, ond ystyrir yn gyffredin fod pedwar Uestraid 
yr erw yn ddigon. Nid yw heuad teneu yn dda, os 
bydd yr hin yn sych ; cany a yna rhwystrir y tyfiant, gan 
y bydd yr egin yn rhy analluog i estyn eu gwraidd er 
llanw y gwagle. Ar y Haw arall, os heuir 3m rhy dew> 
bydd ycnwd yn wan, a^r grawn yn eiddil. Mewn 
haidd, yn gystal a phob llafdr, dylid gofalu ar fod' yr 
had o'r grawn mwyaf cyfiawn ; a dylai, os bydd yn 
bosibi, fod yn gynyrch tir o wahanol natur i'r hwn y 
bwriedir ei hau ynddo ; oblegid mae newid had yn 
mhob math o lafur bob amser yn fuddiol. 

Heuir meillion a rhyg-wellt yn gyffredin gyda haidd ; 
cuddir yr hadau gan dyniad diweddaf yr oged w dros y 
tir ; arferir weithiau oged ysgafh i'r perwyl. Arfera 
rhai amaethwyr rolio y tir yn union ar ol hau, dewisa 
ereill i'r egin ddyfod uwchlaw y tir yn gyntaf, gan fod y 
talpiau bychain felly yn gwasanaethu er cysgodi yr egin 
tyner, yr hyn sydd yn llesiol ar nosweithiau rhewlyd. 

Gellir hau yr hadau oanlynol gyda haidd, sef — Er 
cael eu pori yn y t£, 2 lestraid ryg-wellt Italaidd, yn 
gymysgedig a 12 pwys o feillion cochion neu wynion, 
wedi eu cymysgu a'u gilydd ; os er bod yn borfaarosol, 
2 lestraid o ryg-wellt blwyddol, | Uestraid o ddail troed- 
y-ceiliog, | Uestraid o ddail cynffon-y-cadnaw, a 4 pwys 
o feillion gwynion, — geill ychydig o dreffoil ac eis-las- 
wellt fod hefyd yn ddefnyddiol. 



CEIRCH. 



91 



Mae haidd yn addfed pan gilio y lliw eochaidd sydd 
ar dywyseh, neu pan fyddo y dywysen yn plygu ac yn 
taro yn erbyn y paladr, a phan gollo y gwell tei wyrdd- 
lesni. Mae mwy o ofal yn ofynol with gyneuafu haidd 
flag un grawn arall, oblegid tynerwch ei wellt, a'i duedd 
i egino. Mae yn fwy darostyngedig i gael ei tiiweidio 
gan wlybaniaeth nag un math o yd ; gan hyny, diogel- 
ach fyddai, mewn hinsawdd wlyb, i'w rwymo yn union 
pan dorir ef, a'i ystacano, ac nid ei adail i aros dim ar 
y llawr. Dylai gael aros ddigon hir ar y cae er caledu 
y grawn, ac er sychu y gwellt ; oblegid os twyma ond 
ychydig, cyll ei liw, ac ni bydd cystal i'r bragwr, 
melinydd, na'r hauwr. 

Mae cynyrch haidd yn amrywio ynfawr yn ol natur 
y tir a'r tywydd, ond y mae bob amser yn dda ar dy- 
morau gwresog. Ar dir, ac ar flynyddoedd frafriol, 
ystyiir fod o 30 i 40 llestraid yr erw yn gnwd gweddol 
dda, ond bydd weithiau lawer yn llai. Haidd yn fwyaf 
neillduol a ddefnyddir i'w fragu ; mae yn cael ei 
wneutirar hefyd yn haidd crochan, neu yn haidd wedi 
ei Wlio, ac yn flawd haidd ; ac yn yr ystyrion diweddaf 
mae yn cael ei ddefoyddio 3m ymborth yn nghogledd 
Lloegr ac yn Scotland. DefViyddir y gwellt fel gogawr, 
a sarn i wartheg a cheffylau. 

CEIRCH. 

Ceirch sydd rawn caled, ac yn taro hinsoddau sydd 
yn rhy oer i wenith na haidd. Mae yn gyffredin yn 
dyfod yn fwy cynyrchiol mewn lleoedd uchel nag mewn 
lleoedd isel ; ac y mae ei amaetbiad wedi bod yn fodd- 
ion i ddiwyllio anialdir Iwerddon, Scotland, a pharthau 
gogleddol Lloegr. A'i gymeryd mewn cysylltiad a 
hadau, ac a chodi anifeiliaid, mae y buddioldeb sydd yn 
deilliaw i'r wlad o amaethu ceirch o fawr bwys. 

Mae amrywiaethau ceirch 3m lliosog, pa rai sydd yn 
anhawdd eu desgrifio, oblegid fod ei ymddangosiad yn 
cyfnewid cymaint, os bydd yn hir yn caal %\ ^gftc^Sec^ 



92 



♦ 

CEIftCH. 



ar yr un tin Gellir, pa fodd bynag, ei dosparthu yn 
gyffredin i ddau fath,— eynar a diweddar. Mae y cynar 
yn taro tiroedd oerion noeth, lie na ellir hau nes y 
byddo yn ddiweddar. Mae y Hall yn gofyn mwy o 
amser i addfedu, a dylai, o ganlyniad, gael ei hau 
mewn tiroedd gwresocach, ac yn gynarach yn y 
gwanwyn. 

O'r cynar, y rhai canlynol a ddefnydojr yn fwyaf 
cyffredin: — Yr Angus, y Dun, y Potato, yr Hope- 
town,* a'r ceirch Du. Mae'r Angus cynar yn cynyrchu 
grawn da, ond'y mae yn ddiffygiol mewn gwellt ; a'r un 
peth ellir ddyweud am y Potato. Mae ceirch Du yn 
taro lleoedd oerion a noeth yn dda, ac y mae hefyd yn 
.addas iawn i dir newydd ei arloesi. Mae yn fath o 
geirch caled a chynyrchiol, ac y mae yn ftin na bai ei 
amaethiad yn cael mwy o sylw cyffredinol. Mae y 
Dun mor doreithiog ag unrhyw fath, ac o herwydd 
teneudra ei blisgyn gwnaiff roddi llawer o flawd ; ond 
mae ei wellt yn arw ac yn afrywiog. Mae yr Hopetown 
yn rywogaeth werthfawr, ac yn addas iawn i leoedd uchel 
yn gystal, ac er amaethiad cyffredinol. Mae y ceirch 
Tartaraidd yn taro tiroedd geirwon gwael yn rhagorol, 
ac yn well i'r pwrpas hwn na'r Potato. Mae yn addas 
iawn i leoedd noethion, gan ei fod yn llai tueddol na'r 
rhywogaethau ereiM i golli y grawn wrth gael ei ysgwyd 
gan y gwynt. 

Pan fyddo tir 5 n cael ei amaethu ar y cyntaf, neu 
pan fydd tir pori yn cael ei aredig, ceirch yn gyffredin a 
heuir y pryd hwnw. Geill hefyd ganlyn meillion,.ac y 
mae weithiau yn cael ei hau gyda meillion a had-laswellt. 
Mae yn ami yn canlyn cloron a chnydau gwyrddion, 
yn mha anigylchiad dylai y tir gael ei godi yn rynau yn 
y gauaf ; a phan fyddo yr had yn cael ei hau, dylai gael 
ei lyfnu yn dda, ac yna ei rolio ar draws y grynau. 

* Enwau trefydd neu leoedd yn Scotland, gan mwyaf o'r He 
tybygir iddynt ddyfod ar y cyntaf. 



CEIRCH. 



93 



Ymddibytia y mesur gofynol o had ar natur y tir, ac 
ar y rhywogaeth a hetiir. Ar dir drwg, dylai y fath na 
wnelo gasglu llawer, megys yr Hopetown, gael ei hau 
yn dew. Mae'r hyn fyddo yn anghenrheidiol b had yn 
gwahaniaethu o 4 i 5 llestraid yr erw, a'r dull cyffredin 
b hau a fabwysiedir. Mae newid had bob amser yn 
ddymunol gyda cheirch, fel pob grawn arall. 

Yr amser arferol o hau ceirch yw o ganol Chwefror 
hyd ganol Mai. Gwell yw heuad cynar, gan fod y 
grawn hwnw yn gyffredin yn rhagorach ; ond heuad 
diweddar yn fynych a gynyrcha fwy o wellt. Dylid 
gofalu hau pan fyddo y tir yn sych, ac y mae yr amser 
penodol i hau rhwng y ddau gyfhod a enwyd i gael ei 
reoleiddio gan y tywydd, yr hinsawdd, ac amgylchiadau 
ereiD, pa rai yn unig yr amaethwr ei hun all farnu 
oreu. 

Mae mwy o geirch yn cael ei godi yn yr lyerddon, 
Cymru, a Scotland, nag sydd yn Lloegr ; a thelir mwy 
o sylw iddo yn yr Iwerddon a Chymru nag yn Scotland ; 
a'r manau gwaelaf yn gyffredin a osodir iddo. Mae y 
cynyrch yn amrywio yn ol y tir a'r hinsawdd. Y cy- 
flawnder mwyaf, a bod y tir a'r hinsawdd yn ffafriol, y w 
o ddeutu 50 llestraid, a'r lleiaf, 20 llestraid yr erw ; ar 
mesurau cyffredin yw yn nghylch pedwar erynog. 
Cyfrifir fod gwellt ceirch yn well gogawr nag un gwellt 
arall, oblegid ei fod yn fwy maethlon. 

Anfynych y niweidir cnwd o geirch yn fawr iawn 
oddieithr fod y tymor yn rhyfeddol o wlyb neu wyntog ; 
ond y mae y rhywogaethau cynar yn ddarostyngedig i 
golli llawer o'r grawn wrth eu trafbd, gan hyny dylid eu 
tori cyn y byddont yn eitha addfed. Ond dylid bod 
yn ofalus wrth wneud hyn, oblegid byddai ei dori yn 
rhy las yn golled. Mae ceirch yn gwneud i fynu ran 
fawr o ymborth trigolion yr Iwerddon, ac hefyd y cy- 
ffredin yn Scotland, parthau gogleddol Lloegr, a rhan 
fwyaf o Gymru ; a gwnaiff yr us wedi ei gymysgu a'i 
ledferwi gydag erfin neu glorotv fw^dx\^^^\^i , 5ss^ssR2^ 



94 



RHYO. 



a moch. Mae y gwellt yn dyner ac ystwyth, ac fe'i 
defnyddir at lawer o bethau heblaw at wneud achles. 

RHYG. 

Ni chodir nemawr o ryg yn rhan ddeheuol Lloegr, er 
y gwnaiff gynyrchu cnydau da ar dir cyfFredin. Daw 
yn rhagorol ar diroedd sandog teneu, ac ar forfeydd a 
gwaundir (Kwylliedig; ac felly geill ei amaethiad fod 
yn ami yn ddymunol. Mae yn angenrheidiol pa fodd 
bynag fod i'r tir gael ei drin yn dda, a'i gadw raewiv 
iawn amaethiad, ac yn rhydd oddiwrth chwyn. 

Yn yr Almaen defnyddir rhyg yn gyfiredin er porthi 
cyffylau, gan ei roddi iddynt wedi ei dori fel peiswyn. 
Ac yn Holland dystyllir llawer o hono. Cynyrcha gyf- 
lawnder o wellt, yr hwn sydd yn ddefnydd rhagorol er 
toi. 

Mae jiau fath o ryg, y gauaf a'r gwanwyn rywog- 
aethau. Gwna y diweddaf ddyfod yn dda ar ol 
cloron, a chodir llawer o hono ar y Cyfandir ; ond y 
cyntaf a gynyrchir yn benaf yn yr Ynysoedd Prydeinig. 

Mae rhyg yn ddefnyddiol er ei hau gydag efrau a 
ffacbys gauaf ; gan y gwna y rhyg weithredu er noddi 
y ffacbys, a gwnant yn nghyd foddion rhagorol er eu. 
pori yn y gwanwyn. Y mesur cyffredin a heuir fei 
hyn yw llestraid i bob erw. Fe'i gosodir weithiau 
mewn tofl ar ol arddiad a llyfniad, er troi defaid ac 
wyn iddo yn Chwefror a Mawrth ; ac y mae yr ar- 
feriad hwn yn gyffredin yn ateb yn dda ar diroedd 
ysgafh, grafelog, neu sandog. 

Mae rhyg yn cael ei ddefnyddio yn helaeth er 
gwneud bara dros holl gyfandir Ewrop, ac mewn rhai 
manau yn Nghymru, Lloegr, a Scotland. Mae hefyd yn 
ami yn cael ei ddefnyddio i'r un perwyl yn gymysgedig 
a chan, ac y mae yn cael ei ystyried yn iachus. Defn- 
yddir llawer o ryg gan ddystyllwyr, ac fe'i crasir, ac . 
fe'i defnyddir yn He coffi yn y irhanau gweithfaol o 
Locgr. 



FFA. 



95 



FFA. 

Cnwd dyhysbyddedig yw fFa, fel pob grawn arall 
a amaethir er mwyn eu had ; ond ya llai felly, mae 
yn wir, nag un math o lafur, oblegid natur eu tyfiant, 
ac eu bod bob amser yn cael eu go tod yn rhych- 
iau, yr hyn a ganiata chwynogli a llaw ac ag aradr ; 
rhaid eu hystyried yn gnwd glanaol, ac felly, gan 
hyny, yn addas er parotoi y tir i wenith neu haidd. 
Mewn tiroedd cleiog cryf^ ac mewn marl-dir trymaidd, 
neu dywod-glai dwfn, y gwnant gynhyddu oreu ; ond 
nid yw tiroedd sandog yn gyfiredin yn eu taro, Mewn hin- 
soddau gwlyb, oer, a noeth, ni wnant ond anaml addfedu. 

Yn Scotland, amaethir fFa gyda'r gofal mwyaf, ac y 
maent yn ateb yn gyfartal i hyny.- Nid peth anghy- 
ffredin fyddai gweled ugain erw o ffa yn yr un cae, a 
rhai hyny heb un chwynyn yn cael ei oddef i wneuthur 
ei ymddangosiad yn eu mysg ; gan fod y rhychiau mor 
llydain fel y gall chwynogl ceffyl neu aradr fyned 
rhyngddynt. Felly mae y chwyn yn cael eu holloi 
ddmystrio, fel y mae y cae ar ol cnwd o ffa mor laned 
ac y buasai ar ol brynar haf. Fel hyn gwnaiff cnwd o 
fFa, er parotoi tir gwenith, y tro yn rhagorol yn He 
brynar haf. 

Er mae yn rhychiau yrheuirhwynt yn fynychaf, eto 
gellid eu planu gyda buddioldeb, yn neillduol ar diroedd 
bychain ; ond yn mhob amgylchiad dylai y tir gael ei 
arddu yn ddwfn yn yr hydref, neu yn gynar yn y gauaf. 
Mae dau arddiad yn y gwanwyn bob amser yn llesiol, 
a bydded i'r arddiad hydrefol fod yr un ffordd a'r un o'r 
blaen ; gan y sych y tir yn gynt felly, na phe buasai yn 
cael ei aredig ar draws y grynau. Gwedi cael ei aredig 
yn yr hydref, gwnaiff rhewogydd y gauaf chwalu y tir ; 
ac yn gynar yn Chwefror, os bydd wedi sychu digon 
dylai gael ei aredig ar draws, a'i falurio mor dda ag y 
gellir trwy lyfniad trwm. 



96 



FFA. 



Os gellir, na fydded i'r achles gael ei gywain i'r tir 
hyd nes y byddo ei eisiau, yna gwasgarer ef, ac ardder 
arno yn union. Torer y gwys o ddeutu chwech mod- 
fedd o led ; ac yn mbob trydydd cwys bydded i wragedd a 
pblant osod y ffa i lawr yn o bedwar i cbwech modfedd 
oddiwrth eu gilydd, ac felly eler yn mlaen hyd oni 
orphener. Yna defnyddier yr oged. • * 

Mae gwraidd fla yn treiddio yn isel, gan hyny mae 
arddiad dwfh yn angenrbeidiol er rhoi chwateu teg 
iddynt. Gyda tbriniaetb briodol, ac ar diroedd cryfion, 
gellir gosod ffa bob yn ail a gwenith amamryw flynydd- 
oedd. Yn ynys Thanet, haidd, ffa, a gwenith yw y 
eylchyniad cyffredin. 

Mae ffa yn ddyhir yn addfedu, a dylent gan hyny 
gael eu gosod mor gynar ag y byddo y tywydd yn can- 
iatau ; os yn ddiweddarach na diwedd Mawrth, bydd eu 
haddfediad yn ansicr. Ac yn wir rhaid ystyried ffa yn 
gyffredinol yn gnwd ansicr, oblegid eii bod mor hwyr- 
frydig yn addfedu oddieithr mewn amgylchiadau, tir, a 
binsawdd ffafriol. 

Mae y pellder sydd i fod rhwng y rhychiau i gael ei 
reoleiddio gan natur y tir. Ar dir cleiog cryf, ystyrir 
nad yw o 24 i 30 modfedd yn ormod er cael lie i 
cbwynogl ceffyl neu aradr i fyned yn rhwydd rhyng- 
ddynt, canys ni cbaiff chwynogl Haw, ar dywydd sych, 
ond ychydig o effaith ar y fath diroedd. Ar diroedd 
teneuach a mwy chwaledig, gall y pellder rhyngddynt 
fod ryw faint yn llai ; a bydd 18 neu 20 modfedd yn 
ddigon o le i cbwynogl Haw.' 

Pan fyddo y ffa wedi dyfod ychydig i fyny, gosoder 
chwynogl ceflfyl ar waith rhwng y rhychiau, a chwynogl 
Haw ar ol hyny er cael ymaith y chwyn i gyd oU; 
a thyner i ffwrdd a llaw unrhyw chwyn ag y fyddo 
yn tyfu rhwng y planigion. Rhaid i hyn gael ei wneud 
mor fynych ag y byddo angen, ac na oddefer un 
chwynyn yn un man ar y cae heb ei dynu ymaith. 



PY8. 



97 



PYS. 

Mae dau ry w o bys raaesydd, sef y cynar a'r diweddar. 
Gellid gosod y cynar unrhyw amser byd ddiwedd Mai ; 
ond dylai y diweddar gael ei ban yn Chwefror neu 
Mawrth, fel y caffont well' cynig er addfedu. Nid y w 
pys cynar braidd bytb yn tyfu yn dalacb nag o dair i 
bedair troedfedd; ac mewn tir da a hin ffafriol, gwnant 
gynyrcbu cnwd o rawn ragorol. Mae y diweddar yn 
fwy eu maintioli, ac y raae grwysg o bedair i cbwech 
troedfedd o hyd ; gwnant well gogawr, ond nid ynt mor 
sicr o ddyfod i addfedrwydd a pbys cynar. • 

Mae pys agos yr un natur a ffa, gyda golwg ar y 
maetb sydd ynddynt ; ond gwnant dyfu ar dir ysgafn- 
ach a thlotach : mae ffaetbiad y tir i'r ddau yr un fath. 

Ni ddylid byth hau pys trwy eu taflu a llaw. Dy- 
lent bob amser gael eu trulio ; gan y byddai byny yn 
well i'r cnwd, ac y gwnelai ganiatau chwynogl ceffyl a 
llaw i fyned rbyngddynt er eu cadw yn rbydd oddiwrth 
cbwyn ; ac yn unig pan wneir hyn y gwna y pys dalu 
eu ffordd megys ag y dylent. Pan beuir bwynt fel hyn, 
bydd pedwar llestraid o had yn ddigon yn gyffredin i 
erw. 

Y tir goreu i bys yw marl-bridd sandog, heb fod yn 
rhy wlyb nac yn rby sych. Mae cymysgeddo bridd 
calcbaidd yn ffafriol iawn i dyfiant pys, a gwna sialc, 
marl, tywod y mor, neu galch, hefyd hwylusu eu tyfiant 
yn well nag unrhyw. achles arall. Ceir fod pys llwyd- 
ion neu bys maesydd yn hoffi tiroedd cryfion, yn well 
na'r un arall, a'r rhai gwynion, neu bys gerddi, yn dyfod 
yn well ar diroedd ysgafn sych. 

Gwna gwrysg pys wedi eu tori yn beiswyn ogawr da 
i geffylau. Gwnaiff ymborth rhagorol, ac y mae defaid 
yn hoff iawn o hono. Pan felir pys yn flawd, a'u cy- 
mysgu a llaeth dihufen, gwnant foddion rhagorol er 
pcsgi lloi ; ac fe'u defnyddir hefyd er tewau. msrcfcu 
8 

i 



98 



CYNAUAFA. 



! 



Mae yn debyg fod amaethiad pys maesydd yn myned 
yn llai er pan ddaeth yr arferiad o godi erfin a chnydau 
gwyrddion ereill ; ac oddieithr gerllaw trefydd mawrion, 
mae i raddau mawr wedi rhoddi lie i ffa. 

CYNAUAFA. 

Er arbed colliant y grawn trwy ysgwydiad, dylid tori 
y llafur cyn y byddo yn rhy addfed ; yn mhellach, os na 
thorir ef hyd oni fyddo felly, bydd siamplau o hono yn 
ymddangos yn dywyll eu fliw, tra ar y Haw arall, y 
bydd grawn wedi ei dori yn rby fuan, yn myned yn 
groen-grychiog wrth sychu. Yn y ddau amgylchiad 
bydd yn ddiffygiol o'r lliw canaidd hwnw, yr hwn sydd 
o bwys yn mhob grawn ; ac ni wna chwaith roi cymaint 
o flawd ag a wnelai pe cawsai ei dori mewn amser priodol, 
pan nid yn rhy las nac yn rhy addfed. 

Pan y mae llafur yn addfed, ymfelyna y gwellt o'r 
gwraidd hyd y pen tywys, pa rai a ddechreuant blygu 
yn araf tua'r llawr — gellir ei dori y pryd hwn. Os 
bydd y wellten ychydig yn las islaw y dywysen, nid 
y w o ddim pwys, os bydd yn felyn oddi yno i'r gwaelod, 
yr hyn a ddengys nad oes dim eisiau chwaneg o faeth 
o'r ddaear. 

Nid yw pob math o rawn, pan ei torer yn rhy fuan, 
yn croen-gyrchu i'r un graddau. Gwenith a groen- 
grycha fwyaf. Haidd a ddyoddefa nesaf at wenith ; a 
cheirch y lleiaf o'r oil, gan ei fod yn cael ei orchuddio 
a chryfach plisgyn, ac hefyd yn meddiannu y gallu o 
o lenwi a chaledu yn yr ystacanau. Mae haidd yn 
gofyn bod yn eitha addfed. Pan mae yn cael ei fedi a 
rhyw ychydig o lesni ar y pentywys, gwnaiff wisgo 
lliw gwynaidd gwan, yn lie y lliw melyn auraidd a 
ddylai fod arno. 

Mae llawer o lafur yn cael ei golli bob blwyddyn 
oblegid goddef iddo fyned yn rhy addfed cyn ei dori. 
Yna mae y golled a gymer le wrth ei fedi, ei rwymo, a'i 



CYNAUAFA. 



99 



ystacano, ac yn ei gywain i'r ydlan ; a thrachefn wrth 
symud yr ysgubau oddi yno i'r ysgubor, yn fawr iawn. 
Gellid arbed y golled hon i raddau mawr ; ac ni a 
gynygiwn yr arferiad canlynol, yr hon sydd wedi cael ei 
phrofi, a'i chael yn ateb yn gyffredinol. 

Bydded i'r llafur gael ei fedi cyn yr elo yn rhy addfed ; 
gadawer ef ar lawr am ddau, tri, neu bedwar diwrnod, 
fel y byddo y tywydd yn rhoi ; piger pob chwyn, 
meillion, glaswellt, &c, cyn ei rwyrao ; wrth ei rwymo 
gwneler ysgubau bychain ; ystacaner a phenguweher ef; 
gadawer ef felly am wyth, deg, neu ddeuddeg diwr- 
nod, os bydd y tywydd yn caniatau ; ac yna cywainer ef 
i'r ydlan. Wrth wneuthur y beraon yn yr ydlan, os 
bydd y tywydd yn wlyb, neu y llafur ychydig yn llaith, 
gwneler simneiau trwyddynt er eu gwyntyllio, ac er eu 
cadw rhag twymo ; a thoer hwynt mor gynted ag y 
byddo yn bosibl. 

Mae haidd a cheirch yn gofyn eu gadael am ryw am- 
ser ar hyd y cae wedi eu tori cyn y byddant yn barod 
i'w cogwrno, oblegid eu bod yn gyffredin, i raddau mwy 
neu lai, yn gymysgedig a glaswellt a meillion ; ac oni 
bydd y rhai hyn yn sych, bydd perygl iddynt dwymo 
yn y cogwrn a niweidio y grawn. Khaid i'r meillion 
fod yn eitha sych cyn cogwrno y llafur, a dylai yr 
amaethwr dalu sylw neillduol i hyn. Dylid cymeryd 
gofal neillduol hefyd i wneuthur y cogyrnau yn briodol, 
a'r ysgubau yn gogwyddo yn rheolaidd allan a thu ag i 
lawr trwyddynt oil. Pan wneir y cogyrnau fel hyn, yn 
nghyd a'u toi yn ofalus, byddant yn ddiogel rhag 
gwlaw, ac hefyd rhag cael eu niweidio gan wyntoedd 
ystormus. 

Tbrir haidd a cheirch yn gyffredin a phladur, ond 
medir gwenith a chryman. Gwnaiff y bladur dori yn 
iselach na'r cry man, a bydd llai o golliant ar y grawn ar 
ei hoi os bydd yn oraddfed ; ond ni ellir defnyddio y 
bladur os bydd y llafur wedi myned i lawr, neu wedi 
dyrusu. Gwnaiff pladurwr da, gyda chynorthw^iv^ 



100 



DYRNU A NITHIO. 



dori, rhwymo, ac ystacano erw a haner mewn diwraod 
gwaith o ddeg awr, yr hyn sydd gymaint arall ag ellir 
wneud a chrymati. ' Dylid tori y llafur mor isel ag y 
gellir, trwy yr hyn yr achubir llawer o wellt ac o achles. 
Mae llawer math o offer wedi eu cynyg er hwyltisu y 
gwaith o fedi; ond pladuriau Hainault a chadeiriau 
arnynt yn ddiameuol yw y goreu. Gellir defnyddio y 
rhain bob amser at haidd a cheirch ar dir gwastod fyddo 
wedi ei iawn amaethu, os bydd y llafur yri sefyll ar ei 
draed ; ac onide, gwell fyddai defnyddio y cryihan ato. 

DYRNU A NITHIO. 

Ceirch a haidd a ddyrnir gan mwyaf a ffust, gan fod 
eisiaii y gwellt ar yr anifeiliaid, y rhai a borthir ag ef o 
bryd i bryd gan y dyrnwr fel y byddo yn myned yn 
mlaen a'i waith ; ond at wenith, y felin ddyrnu a ddylai 
bob amser gael ei ddefnyddio, gan ei y bod yn rhatach, ac 
yri well ria'r ffust yn mhob golygiad. 

Gellir gweithio y felin ddyrnu trwy agerdd, dwfr, 
neu geffylau. Pan fydd yn cael ei rhoi ar gerdded gan 
agerdd neu ddwfr, mae un neu ddau o beiriannau nithio, 
yn ol y grym fyddo yn cael ei arferyd, yn gyffredin yn 
gysylltiedig a'r felin, yr hyn a arbed lawer o amser a 
thraul mewn parotoi yr yd. Gwriaiff peiriant grymus 
ddyrmi a nithio o 200 i 300 llestraid yn y dydd ; ac a 
chyfrif pob tranl, ni fydd y gost o barotoi yr yd fel 
hyn i'r farchnad ddim uwchlaw ceiniog y llestraid ; tra 
y byddai ei ddyrnu a ffust yri gymaint ddwy waith, 
beblaw y difirod a wneir ar y grawn, yr hyn a wnai 
chwanegu yn fawr at y gost. 

Yr hyn y dylid bod yn ofalus am dano wrth ddef- 
nyddio y felin ddyrnu, yw ei chadw mewn cyson ysgog- 
iad, a chadw digon ynddi. Mae un dyn i fod yn rhoi 
yr ysgubau yn y felin, ac un neu ddau fachgenyn yn eu 
dwyri yno, a bachgenyn neu fenyw yn eu dattod a'u rhoi 
j'dda. Dylsd un neu ddau yn chwaneg gael eu rhoi ar 



GWAIR-GYNAUAFU. 



101 



waith i gasglu y gwellt sydd wedi eu ddyrnu, a'i gludo 
i'r gwellt-lan. 

Mae peiriannau dyrnu dygadwy. yn cael eu gosod 
allan yn ami ar hur, ac weithiau mae dau neu dri o gy- 
mydogion yn ymuno mewn cadw peiriant er eu gwasan- 
aeth cyffredin ; yr hyn sydd arferiad teilwng o gael ei 
efelychu pa le bynag y byddo y tiroedd mor lleied fel 
ag na byddo peiriant i bob un yn angenrheidiol. 

Mae peiriannau nithio neu wyntyllyddion yn ofynol 
ar bob tyddyn, pa un bynag a'i bycban a'i mawr, a 
gellir eu defnyddio naill mewn cysylltiad a'r felin 
ddyrnu, neu ynte ar wahan, yn ol yr amgylchiadau. 
Dewisa rbai y llaw-wyntell, yr bon a dybir ei bod yn 
gweithio yn fwy gwastad na pban ei hysgogir gan y 
peiriant, ac yn glanau y llafur yn lanach ; ond gellir 
defnyddio yr un a ewyllysir. 

Wrth fyned yn mlaen a nithio, mae yr us, manion 
gwellt, hadau chwyn, a gwehilion ereill yn cael eu neill- 
duo oddiwrth yr yd, godrefon yr hwn a dynir yn y can- 
lyniad ; ac yn ddiweddaf, a burir trwy ridyllau a gograu 
yn yr ystorgell 14n, gan gadw y godrefon ar y neilldu 
er defnydd cyffredin, ac i'r anifeiliaid a'r creaduriajd 
plyfog. Mae o bwys mawr i'r amaethwr gael ei lafur 
wedi ei lanau a'i buro yn drwadl, gan fod ei werth ar y 
farchnad yn ymddibynu i radd nid bycban ar y dull y 
byddo byn wedi ei wneud ; • ac ni ddylai yr yd gael ei 
ddyrnu hyd oni fyddo.yn cael ei ddwyn i'r farchnad, 
oblegid gwnaiff groen-grychu ac ysgafnau wrth ei gadw. 

GWAIR-GYNAUAFU. 

Mae y rbeolau canlynol er dwyn yn mlaen yr oruch- 
wyliaetb bwysig hon sydd wedi bod mewn arferiad am 
gryn dymor, a'u cael yn gyf&edin yn fuddiol, o herwydd 
paham fe'u cynygir yma er cael eu mabwysiadu. 

Torer y glaswellt pan ddelo i'w gyflawn dwf, a cbyn 
y byddo ei hadau wedi addfedu. Os totit 



102 



GWAIR-GYNAUAFU. 



bydd y nodd anaddfed yn debyg o dwymo yn anghy- 
ffredin a pheri ymweithiad, ac felly ymddifadu y cnwd 
o lawer o'i sylwedd a'i faethlonrwydd. 

Na wneler byth wasgar y gwair o'i ysdod ar y dydd 
y lladder ef ; ond ar yr ail dydd gwasgarer yr oil a 
laddwyd y dydd o'r blaen, gan ei droi ddwy waith. 
Trwy ei ysgwyd allan y dydd y torwyd ef fe'i lleieir 
yn fawr gan wres yr haul ; ond trwy ei adael yn yr 
ysdod, " llwnc ei nodd ei hurt" ac ni wnaiffleiau ond 
ychydig. 

Na adawer byth o bono ar y llawr i aros dros y nos ; 
ond casgler yn y prydnawn yn fydylau bychain. Trwy 
wneuthur felly, fe gyfyd y gwlith lawer yn gynt boreu 
dranoeth, ac un ysgwydiad ar y mydylau hyn ar hyd 
dir gweddol sych, fydd yn well na'i droi dair gwaith, 
pe buasai wedi ei adael ar led y prydnawn o'r blaen. 

Gwedi eu hysgwyd fel hyn, troer y gwair ddwy waith 
y diwrnod hwnw, a chasgler ef yn danf eydd yn y pryd- 
nawn, ac yna gwneler ef yn fydylau yn cynwys oddeutu 
can* pwys bob un. Gadawer ef i aros felly dranoeth er 
" llyncu ei nodd," fel y dywedwyd ; canys wrth ei roi 
yn rhy agored i'r haul, mae yn llei&u mewn swmp a 
rhinwedd. 

Yn nesaf, dyger o ddeutu wyth o'r mydylau hyn at 
eu gilydd, ac os> bydd y diwrnod yn ffafriol, ysgydwer 
hwynt allan, gan gymeryd gofal na ledaner gormod 
arnynt, canys felly byddent yn rhy agored i'r haul, a 
chollai y gwair yn ei liw. Troer ef ddwy waith yn 
ofalus, ac yn yr hwyr casgler pob tanfa i un mwdwl 
mawr, fel y byddont yn ddiogel rhag glaw os digwydd 
iddi. fwrw, ond gofaler na sarner dim o'r gwair. 

Yna gadawer y mydylau yn llonydd heb gyfFwrdd a 
hwynt mwy ; ond yn unig crynoer hwynt dranoeth gan 
eu gwneuthur mor lleied yn y gwaelod ag y byddo 
modd, fel y derbyniont gylchrediad rhydd o awyr oddi 
tanynt, ac o gwmpas iddynt, ac yna rhacaner hwynt yn 
ofalus er eu diogelu rhag gwlawogy&d \ a. ehfcnlyner y 



CKYDAU GWYRDDLAS. 



103 



dull hwn hyd oni byddo yr oil o'r gwair wedi ei 
gasglu. 

Tybir fod y goruchwyliaethau hyn yn cael eu dwyn 
yn mlaen ar dywydd fFafriol ; ond pan fyddo y tywydd 
yn ddrwg neu yn gyfattal, troer y mydylau bach yn ami, 
a dybler hwynt yn baraus, heb ysgwyd dim arnynt hyd 
oni chaffer hwynt yn addas i'w rhoi yn fydylau mawr- 
ion ; ac yna, os bydd y diwrnod yn debyg o fod yn 
dda, ysgwyder hwynt yn drwadl, a mydyler hwynt yr 
un diwrnod. 

Gwedi i'r oil wair gael ei godi fel hyn, na adawer ef 
yn hwy yn ei fydylau, ond cywainer ef yn uniongyrchol, 
gan ddechreu ar y cyntaf ; ac os bydd rhyw gymaint o 
hono yn wair tir newydd, cymysger ef a chynyrch hen 
dir, gan daenu ychydig o halen rhwng pob haen. 

Yn ol y drefn uchod, os bydd yr hin yn ffafriol, ni 
fyddir ond tri diwrnod yn cynauafu y gwair, hyd oni 
byddo yn barod i'w roi yn fydylau mawrion. Fe allai, 
y gwnaiff gwair wedi ei gynauafu fel hyn dwymo rhyw 
ychydig yn y das ; ond bydd hyny yn ddaioni yn hy- 
trach na dim arall. 

Bydd pygleni yn fuddiol iawn wrth gywain y gwair 
er diogelu y das, yn neillduol ar dywydd gwlyb, ac ni 
ddylai un amaethwr fod hebddynt. Gallant ymddan- 
gos yn ddrud ar y cyntaf, ond bydd y golled a allai un 
diwrnod gwlyb wneud ar ansawdd y gwair, yn ol pob 
tebygolrwydd, yn fwy nag y gostai y pygleni, wrth ddefn- 
yddio pa rai geill yr amaethwr gadw y das yn agored 
hyd nes y byddo yr oil wair wedi ei gywain, a hyny 
heb un perygl nac anghyfleusdra. 

CNYDAU GWYRDDLAS. 

Gellir dyweud fod cnydau gwyrddlas yn cynwys yr 
oil o'r llysiau amaethyddol nad ydynt yn dyfod o dan 
yr enwau llafur, pys, a fFa; ac ar iawn drefniad ac 
amaethiad y rhai hyn, y mae ^ ^nsXVxn&V. ^3sn. 



104 



CNYDAU GWYRDDLAS. 



cymeryd lie mewn hwsmoniaeth yn ddiweddar wedi ei 
sylfaeni. 

Ni ellir dwyn yn mlaen gylchyniad rheolaidd oddi- 
eithr amaethu cnydau gwyrddlas ; ac heb hyn, o angen- 
rheidrwydd, hespair y tir o'r maethlonrwydd gofynol 
sydd yn eisiau er cynyrchu y gwahanol fathau o lafur ; 
ac yna bydd rhaid, megys gynt, ei adael i orphwys am 
dymor hir er adnewyddu ei werth. Gwnai gosod cnyd- 
au gwyrddlas bob yn ail a llafur, hebgor brynariad neu 
y gorphwysiad hwn, ac o ganlyniad ragflaenu y gwas- 
traff a'r golled a achlysurid i'r amaethwr trwy hyny. 

Heb gnydau gwyrddion, hefyd byddai yn amhosibl 
darparu digon ar gyfer cynal y nifer hyny o anifeiliaid 
a fyddai yn ofynol er diwallu yr amaethwr ag achles, er 
cadw ei dir mewn calon dda ac mewn ansawdd o 
ffrwythlonrwydd abl i dalu am y drafferth a gymerir 
wrtho. Oddieithr achlesu yn briodol bydd y cnydau 
yn ddiffygiol— heb nifer digonol o anifeiliad, bydd 
pringder o achles — ac heb gnydau gwyrddlas, ni all yr 
amaethwr gadw y nifer digonol o anifeiliaid ; fel, mewn 
gwirionedd, gellir dyweud fod ein holl gyfundraeth 
bresenol o amaethu yn hanfodol ymddibynu ar iawn 
amaethiad cnydau gwyrddlas. 

Yr un fath y mae ar y Cyfandir, yn neillduol yn 
Flanders, lie mae y sylw mwyaf yn cael ei dalu i 
amaethiad cnydau gwyrddlas, yn iawn drefoiad a def- 
nyddiad synwyr-gall o ba rai, mewn cor-fwyda eu hani- 
feiliaid, mae y Fflemiaid wedi cyraedd enwogrwydd 
mawr ; a thrwy hyn gyda moddion gwael mewn golyg- 
iadau ereill fe'u galluogir i sefyll i fynu yn wyneb yr 
amaethwyr goreu yn nghyflawnder cynyrch eu tir, ac yn 
nghadw i fynu ei ffrwythlonrwydd am lawer o flynydd- 
oedd. 

Y cnydau gwyrddlas a amaethir yn gyffredin ydynt, 
erfin, mangles, bresych, moron cochion a gwynion, 
cloron, meillion cochion, buch-laswellt Americanaidd, 
t rhygwellt ItaJaidd, efrau, erftn gwy\\\,\oii, ^ lucerne ; ac 



ERFIN. 



105 



yn bresenol ni wnawn sylw byr ar bob un o'r rbai 
hyn. 

ERFIN. 

Daeth yr erfin drosoedd gyntaf o Germany oddeutu y 
flwyddyn 1730, gan Arglwydd Townsend, yr hwn trwy 
hyny a lesaodd amacthyddiaeth Prydeinig yn fawr 
iawn. Lie y codwyd y cnwd cyntaf o honynt yn y 
wlad hon oedd ar gae yn sir Norfolk ; ac y maent yn 
cael eu defnyddio yn fwy helaeth yn y sir bono eto nag 
un partb arall o Loegr. 

Cyn i'r erfin ddyfod raewn arferiad, yr oedd yn an- 
hawdd trin tiroedd ysgafn gydag un buddioldeb, gan eu 
bod yn hespau yn fuan iawn wrth osod llafur ynddynt 
o byd ; a megys nad oedd unrbyw gylcbyniad rbeolaidd 
o gnydau gwyrddlas eto yn adnabyddus, pan hespaid y 
tir felly byddai yn rhaid naill ai ei adael yn frynar haf, 
neu ynte i orpbwys yn dir pori. Mae daear Norfolk yn 
naturiol yn ysgafn iawn, ac ni chynyrcbai ond ycbydig 
yn ol yr hen driniaetb ; ond y mae amaetbiad erfin 
raewn cylchyniad rbeolaidd wedi ei gwneud yn awr yn 
ffrwythlon rhyfeddol. 

Mae erfin yn hoffi tir rhydd, yn mha un y codir bwynt 
yn y perffeithrwydd mwyaf, a byny gyda'r perygl 
lleiaf. Nid oes, er byny, unrhyw dir na ellir codi erfin 
arno, os bydd wedi ei ffaetbu yn dda ; a gwnaiff rbosdir 
gwyllt, wedi ei acblesu a sand, calch, marl, neu lludw 
yr wyneb wedi ei losgi, gynyrcbu cnydau da. Nid oes 
blanigyn a ffyna mewn tiroedd. oerion a gwlybion yn 
well na'r erfinen, nag un chwaith a wna ffrwythloni y 
tir yn fwy. Trwy gael eu hacblesu ag esgyrn mae 
cnydau da o erfin wedi cael eu codi ar rai o fryniau 
ucbel Scotland yn yr ucbder o 700 i 800 ucblaw y mor. 

Mae amrywiol fatbau o erfin, ond gellir cynwys yr 
oil o honynt o dan yr enwau Gwynion, Melynion, a 
Swedaidd. 

Y pel-erfin, neu erfin gwynioxv "NwfoV*^ -yw ^ ^ 



106 



ERF1N. 



godir yn gyffredin, gan eu bod yn taro tiroedd ysgafn, ar 
ba rai fynychaf y porthir defaid, ac yn cynyrchu y fath 
gnydau toreithiog, ac yn dyfod i'w defnyddio yn gynar. 
Tyfant i faint mawr, ac y maent yn felus iawn ; ond 
yn bur dyner, a dylent gael eu bwyta cyn Nadolig, tra 
y maent yn suddlawn a'u dail yn leision, oblegid an anil 
y byddant yn werth nemawr ar ol y rhew. Mae y 
gareg-erfinen hefyd yn wen, a deil y tywydd yn well 
na'r bel-erfinen ; a chan ei bod yn llawn mor felus, yn 
well ei gran, ac yn galetach rhyw, fe'i codir yn gyfFredin 
er parad porthiant ; ond nid yw yn tyfu i gymaint 
maintioli ag erfin Norfolk. 

Mae erfin melynion Aberdeen yn fath o rywogaeth 
rhwng y Norfolk a'r Swedaidd, yn galetach na'r blaenaf, 
ac yn hwy yn tyfu ; o herwydd paham fe'u heuir yn 
gynt, ac arosant yn hwy yn y tir, yr hyn a'u dwg i'w 
defnyddio ar ol y rhai cynar. Cynyrchant gnydau 
mawrion, ac y maent yn llawn mor faethlon ag unrhyw 
fath. ^ 

Yr erlin Swedaidd yw y rhyw caletaf ag sydd yn ad- 
nabyddus; ni wnaiff y tywydd, pa mor llym bynag, 
nemawr o'i ol arnynt. Cadwant yn suddlawn ac iraidd 
hyd yn ddiweddar yn y gwanwyn, ac oblegid hyny 
maent yn hynod o ddefnyddiol yn yr amser prin hwnw, 
pan byddo y rhywogaethau ereill wedi darfod, a'r 
ddaear heb dyfu digon er diwallu yr anifeiliaid. Nid 
yw yr erfin Swedaidd yn cynyrchu y fath gyflawnder o 
gnwd a'r gwynion a'r melynion ; ond y maent gymaint 
yn fwy rhinweddol fel y gwna llai o honynt y tro. 
Gwnaiff anifeiliaid fyddo yn cael eu porthi ag erfin 
Swedaidd well&u yn eu gwedd, tra na wnaent, wrth fyw 
yn unig ar erfin gwynion, ond dal yr un fath. 

Mae amrywiaethau ereill megys cangenau yn deilliaw 
o'r tri math a enwyd, ac yn gwahaniaethu rhyw 
ychydig yn eu hansoddau ; ond nid yw yn angenrheid- 
idl manylu arnynt yma, gan mae profiad yw peth goreu 
±mr dangos eu cyfaddasrwydd 1 waWiuA fafc«v\. 



ERF1N. 



107 



Mae erfin bob amser yn cael eu hystyried fel cnwd 
brynar, ac yn cael eu lleoli yn y cylchyniad lie mae un 
cwrs yn dybenu, a'r Hall yn dechreu. Dylai y tir 
fyddo yn cael ei fwriadu at erfin gael ei aredig yn 
ddwfn yn gynar yn yr hydref, ar ol i'r llafur gael ei 
gywain. Gwna rhai amaethwyr ei aredig dair gwaith ; 
y cyntaf yr un ffordd a'r grynau o'r blaen, yr ail ar 
draws, a'r trydydd fel y bwriedir iddynt fod. Mae 
hyn i ymddibynu ar natur y tir. Mae tir cleiog trymaidd 
yn gofyn mwy o driniaeth nag un mwy ysgafn. Defn- 
yddir yr oged, hefyd, a'r rhol-bren er chwalu y tir, a'r 
diweddaf yn enwedig, gan ofalu ar ei bod yn ddigon 
trwra er briwio y cnapiau ; a dylid yn ddiesgeulus bigo 
pob gwreiddiau i fynu. 

Nid oes un cnwd ag sydd yn cael ei godi yn taro pob 
math o achles yn gystal ag erfin. Mae lludw, marl, 
sialc, sand, calch, maip-ffylor, esgyrn briwedig, esgyrn- 
maledig, olew-deisen, gwymon, ac yn wir pob math o 
achles, oil yn rhinweddol i gynyichu cnwd da o 
erfin ; ond nid oes dim a brysura eu tyfiant yn gymaint 
ag achles gwlyb, wedi ei daflu rhwng y rhychiau yn 
mrig yr hwyr, gan ofalu ei fod yn cael ei wasgaru yn 
gyson. Mae gan yr amaethwyr Scotaidd arwiredd, mae 
" yr erfinen yw mam y domen, ac mae y domen yw 
mam pob peth arall." Mae hyn yn wir llythyrenol, 
canys os yw amaethiad cnydau gwyrddion yn sylfaen 
hwsmoniaeth, fel yn ddiameuol y mae, rhaid cyfrif erfin 
y blaenaf yn y gyfundraeth. 

Mae yr amser i hau yr amrywiol fathau ryw beth yn 
wahanol ; y Swedaidd ddylai eu hau gyntaf, ac yna y 
melynion, y ddau hyn yn Mai ; ond ni fydd eisiau hau 
y pel-erfin nes y byddo yn fis Mehefin. Os bydd ar ol 
canol Gorphenaf, ni ellir braidd ddisgwyl am gnwd da, 
er eu bod weithiau wedi dyfod yn weddol er eu hau yn 
Awst ; ond nid yw hyn i orphwys arno. Ni ddylid bod 
yn brin ar yr had ; ystyrir fod tri phwys yn ddigon i 
erw o dir mewn rhychiau, T\e\x c\rae<3& yw^* \»ss«^ 



108 



ERFIN. 



a Haw. Mae ansawdd yr had o bwys mawr, ac yn 
beth y dylid bod ofalus yn ei gylch, cany 8 y raae hadau 
drwg, neu heb fod o'r iawn ryw, yn fynych yn cael eu 
gwerthu i'r amaethwr, yr hwn gan hyny a ddylai fasg- 
nachu a had-werthwr cyfrifol ; neu ynte godi badau ei 
hun, gan ddethol i'r pwrpas y gwreiddiau goreu. 

Er trul-hau mewn rhychiau gydag achles o'r beili, 
eler yn mlaen fel y canlyn : — Wedi parotoi y tir, dech- 
reuer agoryd y rhychiau a'r aradr, gan eu gwneud o 20 
i 24 modfedd y naill oddiwrth y Hall, yn ol grym y tir. 
Yna gwasgarer yr achies yn gyson ar hyd-ddynt, a 
chuddier ef a'r aradr, gan ofalu ar ei fod yn nghanol y 
rhych wedi ei chau. Dylai fod o ddeutu tair modfedd o 
ddaear dros yr achles yn gyfrodedd. 

Gwedi gwneuthur felly, hauer yr had ag erfin beir- 
iant ; neu os na ellir cael hwn, ac os na bydd mesuriad 
y tir sydd i'w hau ond ychydig, gellir agor lie a chwyn- 
ogl neu a phren i'r pwrpas ar hyd gefn y grynau, o 
fodfedd i fodfedd a haner o ddyfnder, a gellir eu hau 
trwy osod cwilsen trwy gorcyn potel er gollwng yr had 
i lawr trwyddi, yr hyn a wneir felly yn bur gyson, ac 
yn bur rhwydd. , Y ffordd oreu i guddio yr had yw 
trwy dynu rholbren ysgafn drostynt ; neu ynte a chefn 
rhaw, wedi gosod ychydig o bwysau arni. 

Gwnaiff yr egin yn gyffredin wneud eu ymddangosiad 
yn mhen wythnos neu naw diwrnod, yn ol ansawdd y 
tir a natur y tywydd. Pan fyddo yr ail restr, neu y 
dail geirwon o ddeutu ddwy fodfedd o uchder, dylai 
chwynogl Haw neu chwynogl cefFyl gael ei thynu trwy 
y rhychiau er diwreiddio y chwyn. Yn mhen ychydig 
wedin gellir defnyddio chwynogl Haw er teneuo y 
planigion, gan adael o wyth i ddeg modfedd rhwng pob 
un. Yna o fewn pythefnos neu dair wythnos wedi i 
hyn gael eu wneud, bydded i'r chwynoglwr fyned dra- 
chefn trwy yr erfin, er ei chwynu yn lan a gosod y 
pridd i fynu o ddeutu y gwraidd, ac ar y pryd dynu am- 
t bell un ymaith a ddarfu hwyracli ddiauc ei sylw y tro o'r 



ERFIN. 



109 



blaen ; canys os byddant yn rhy dew neu ddwy yn ymyl 
eu gilydd, tyfant i fynu yn dalion ac yn ddiwerth. Ar ol 
hyn gellir eu cyffro, neu eu trul-lyfhu, er rhydd&u y pridd 
a lladd y chwyn. Gwedi i'r erfin ddyfod o faintioli cy- 
ffredin, gwneir weithiau dynu aradr ddwbl-adeiniog trwy 
y rhychiau er eu priddo. Gwna hyn gadw y pridd yn 
sych, a chynorthwyo cynydd yr erfin, yr hyn a hwyl- 
usir gymaint yn y canlyniad, fel na byddant yn hir cyn 
Ilenwi y lie gwag rhyngddynt, ac o hyny allan rwystro 
tyfiant y chwyn. 

Ar diroedd sychion beision deheudir Lloegr nid yw 
erfin truliau uchel bob amser yn ateb, yn neillduol ar 
dywydd sych, gan nad yw y ddaear wedi ei thrulio 
felly yn cynwys digon o leithder er meithrin y plan- 
igion. Yn y cyfryw amgylchiadau gwell fyddai truliad 
gwastad a heuad a Haw. Os truliad felly y fydd, gad- 
awer ugain modfedd rhwng y rhychiau ; yna gellir eu 
chwynoglu a Haw neu a cheffyl, ac fel hyn diogelir holl 
fahteision truliad uchel. Os byddant yn cael eu hau a 
Haw, rhaid iddynt gael eu chwynogli a Haw, yr hyn 
fydd yn dreulfawr, ac yn gofyn cael ei wneud bedair 
neu bum gwaith, er dinystrio y chwyn, ac er hwylusu 
tyfiant yr erfin. 

Mae esgyrn yn cyfansoddi achles ffrwythlon iawn, yn 
enwedig i erfin. Esgyrn mal wedi eu trulio i mewn 
gyda'r had wnaifF sicrau egin cynar, yr hyn sydd yn 
hanfodol i gynyrchiad cnwd da; ac yn mha ddull'bynag 
y caffo esgyrn eu rhoi i'r tir, y maent yn rhinweddol 
iawn. Rhaid i'r amaethwr er hyny ymddibynu yn 
benaf ar gynyrch ei dir er ei ddiwallu ag achles ar gyfer 
ei gnydau, gan arfer esgyrn yn unig fel cynorthwy ach- 
lysurol ; a gellir defnyddio tail y beili ag achles esgyrn 
gyda'u gilydd er amaethu erfin yn y dull canlynol gyda 
buddioldeb. 

Dechreuer parotbi tir erfin yn union ar ol y cynauaf, 
a ffaether ef i'r graddau eithaf ag y mae yn bosibl cyn y 
gauaf. Dylai gael trwch da o daii y beik ^\ 



110 



ERFIN. 



ac nid yw yn angenrheidiol ei fod wedi cyflawn bydru, 
gan y caiff ei drwadl ddadgyfansoddi a'i gydgorffori a'r 
pridd cyn ei arddu drachefn yn y gwanwyn. Rbaid ei 
aredig drachefn ddechreu yr haf, yn nghyd a'i lyfhu yn 
fynych er dinystrio y chwyn, ac yna bydd y tir yn yr an- 
sawdd oreu er maethu y cnwd. Gellir eu hau yn rhych- 
iau o gylch dwy droedfedd rhyngddynt, ag erfin beiriant 
yr bwn a drulia yr hadau a'r esgyrn mal gyda'u gilydd ; 
pa rai a roddir yn y trwch o bumtheg llestraid yr erw. 
Mae yr erfin i gael eu teneuo, a'r tir i gael ei chwynogli, 
a phob chwyn i gael eu diwreiddio yn ofalus yn ol y 
cyfarwyddyd o'r blaen. 

Mae y dull hwn o fyned yn mlaen yn cynyrchu 
cnydau da, yn enwedig o'r Swedaidd, mewn manau lie 
byddo'r trulio uchel wedi methu; oblegid felly mae yr 
achles weithiau ar dywydd sych yn crasu ac yn di- 
ffrwytho, a'r hadau yn nychu o eisiau lleithder ; ond ni 
ellir gosod un o'r pethau hyn yn erbyn y dull diweddaf, 
yr hwn a ellir yn ddiogel ei arferyd lie bynag y byddo 
yr amgylchiadau yn ffafriol iddo. 

Mewn amaethu erfin, mae pedwar peth ag y dylid bod 
yn ofalus yn eu cylch: — 1. Cael y tir wedi ei ffaethu 
yn dda. Hyn a gyflawnir trwy ei aredig cyn dechreuo 
y rhew. 2. Hwylusu yr egin yn mlaen i'r dail garw er 
eu diogelu rhag ymosodiad y pryfed. Y modd goreu 
i wneud hyn yw trwy drulio yr hadau gydag esgyrn 
mal, tneip-ffylor, neu ynte ryw achles ffrwythlawn a 
chymellyddol arall. 3. Cadw y tir yn lan o'r dechreu 
i'r diwedd. 4. Ei gadw yn wastad yn rhydd ac agored 
o amgylch yr erfin. Pa amlaf y cyffrdir y tir, goreu 
yn y byd ; a gellir bod yn sicr fod pob cnwd wedi ei 
drulio yn gwellau trwy i'r pridd gael ei droi i fynu yn 
ami, ond gofalu na byddo y gwraidd yn cael eu hysigo. 

Y cynyrch cyffredin yw, a chyfrif y dail, o 25 i 30 
tunell yr erw, ac o 20 i 25 tunell wedi i'r dail gael eu 
tori. Ond pa un a gyraeddir hyn yn gyffredin sydd 
amheus, er fod yn ddiameuol fwy na hyn wedi cael ei 



MANGLES. 



Ill 



gynyrchu lie yr oedd yr amaethiad yn cael y sylw 
priodol ; ond bycldai, fe allai, yn fwy sicr i gyfrif y 
cynyrch cyfFredin o 15 i 20 tunell yr erw o'r rhai 
gwynion a mwyaf, ac o 10 i 15 tunell o'r rhai Swcdaidd. 

Si ae yr erfin yn ddarostyngedig i amry w glefydau, yn 
mhlith pa rai y pry fed yw y mwyaf dinystriol. Mae 
Uawer o gynygiadau wedi eu gwneud er rhwystro y 
clefyd hwn, er hyny nid oes hyd yma un feddyginiaeth 
wedi ei gael rhagddo ; ond y mae hyddugl wedi ei gy- 
mysgu a chalch brwd a'i daenu ar hyd y rhychiau a thros 
yr egin ar ymddangosiad y pryfed, yn cael ei ystyried yn 
dda er attal y clefyd, tra y gwnaiffhefyd yn sicr gynyddu 
tyfiant yr egin. Gellir rhoddi y cymysgedd hwn i'r tir 
yn o chwech i saith llestraid yr erw. 

Mae erfin yn gyffredin yn cael eu gadael i aros yn y 
tir, a'u cymeryd i fynu fel y byddo eu heisiau. Gellai 
fod yn fuddiol er hyny i gymeryd rhan o'r cnwd i fynu 
tua diwedd Tachwedd, a'u gosod o'r neilldu er eu defn- 
yddio yn amser y rhew a'r eira ; i'r perwyl hwn dylai y 
dail a'r gwraidd gael eu tori ymaith o ddeutu modfedd 
oddiwrth y corfF, gan fod yn ofalus i beidio niweidio yr 
erfin. Yna gellir rhoi y dail i wartheg neu anifeiliaid 
ieueinc, a gosoder yr erfin i fynu yn rhyw le yn erbyn y 
wal, a gorchuddier hwynt a gwellt. 

Gellai yr amaethwr hebgor prynu hadau trwy draws- 
blanu yn Tachwedd yr erfin goreu, wedi tori eu dail 
ymaith. Bydd yr hadau yn addfed tua Gorphenaf can- 
lynol ; ond rhaid eu planu ar neilldu cddiwrth erfin 
ereill, ac oddiwrth blanigion bresych, ac onide bydd yr 
hadau yn debyg o gael eu cymysgu a'u hanafu. 

MANGELS. 

Mangels sydd rywogaeth o beatws mawrion, heb fod 
yn ddarostyngedig i gael eu niweidio gan glefyd na 
phryfed ; a tharawant y wlad hon yn dda, a gellir eu 
hamaethu gyda buddioldeb. Mewn tir marlaidd rhydd 
a dwfn y ftynant oreu ; ac y maent yn gofyn ll&v^x. ^ 



112 



MANGLES. 



dail. Ni fydd bias anhyfryd ar y llaeth nag ar ymenyn 
oddiwrthynt, ac y mae moch a gwartheg yn cael eu 
porthi a'u dail a'u gwreiddiau. 

Yr amser i'w hau ydyw o'r ugeinfed hyd ddiwedd 
Ebrill ; a pha fodd i fyned yn mlaen sydd fel y can- 
lyn : — Parotder y tir megys at hau erfin, gan wneuthur 
y rhychiau o 24 i 30 modfedd oddiwrth eu gilydd, yn ol 
natur y tir, a goreu pa ddyfnaf ; llanwer hwynt a thail 
man, a chuddier ef a phedair neu bump modfedd o 
ddaear ; rholier y tir ar ei hyd ; yna gwneler tyliau a 
phlan-bren ar hyd yr wyneb llyfn a gwastad o ddeutu 
un neu un modfedd a haner o ddyfnder ; a gollynger 
dau i bob twll gan eu gorchuddio a Haw fel y byddis yn 
myned yn mlaen. 

Pan dyfant i fynu oddeutu dwy fodfedd o uchder, 
tyner ymaith y planigyn neu y planigion gormodol o 
bob twll, gan adael, o gwrs, y planigyn cryfaf a iachaf 
ar ol. Cadwer hwynt yn lan o chwyn, ond na phridd- 
er hwynt. Os bydd rhai o honynt yn ymddangos yn 
4 myned i hadu, tyner hwynt ymaith, ac yn ol cyffro 
ychydig ar y tir, traws blaner ereill yn eu lie, wedi eu 
cymered o wely byohan o hadau, yr hwn a ddylai gael 
ei barotoi wrth hau y prif gnwd. Yn mis Medi torer 
ymaith y dail, a rhodder hwynt i^wartheg, defaid, a 
moch. Nid ydynt chwaith yn ddrwg yn lie bresych a 
bigoglys. 

Gellir cyfrif 30,000 ar bob erw, a thybier fod pob un 
o honynt yn dri phwys bob un, yna bydd 90,000 o 
bwysau, neu yn nghylch 40 tunell ar bob erw o ym- 
borth sylweddol amaethlon i'r gwartheg, defaid, a moch. 
Mae hyn yn gynyrch mawr, ond yr ydys wedi cael 
mwy lawer gwaith. 

Gwnaiff 40 tunell o f angels gadw 12 buwch am bed- 
war mis, a rhoddi 60 pwys y dydd i bob buwch ; a 
bydd yr achles a geir oddiwrth y gwartheg, a mwy o 
hono, ac yn fwy rhinweddol na'r hyn a geir oddiwrth 
yr un nifer a fyddo yn cael eu porthi a gwellt a gwair. 



* MANGLES. 



113 



Glanaer y gwraidd, a thorer ymaith y manion, a darnier 
pob un o honynt yn ddwy neu yn dair, a pbal neu a 
bilwg, wrth eu rhoi i'r anifeiliaid ; a thafler ychydig o 
halen arnynt yn achlysurol wrth eu^ defnyddio. Mae 
halen mewn cymedroldeb yn dda i anifeiliaid gyda pbob 
matb o fwyd. 

Gwnaiff mangles dyfu yn mhob math o dir, ond mewn 
marldir briwsionllyd, ac o waelod sycb, y gwnant dyfu i'r 
perffeithrwydd mwyaf. Nid ydynt yn myned yn ddwfh 
iawn, ond mae y gwraidd yn chwyddo ar yr wyneb yn 
debyg i erfin ; ac y mae cyffroi a rhyddau y pridd bob 
amser yn hwylusu y tyfiant, ac yn cadw y man-wreidd- 
iach gerllaw yr wyneb. Eu dyfrau yn yr haf ag achles 
gwlyb a wna eu cynyddu ; ac y mae yn cael ei wneud 
yn ofalus gan amaethwyr mangles ar y Cyfandir. 

Mae mangles yn cael eu hystyried fel cnwd brynar, 
ac megys erfin, cymerant eu cylchyniad yn rnhlith 
cnydau gwyrddlas wedi eu hachlesu ; ond y maent yn 
gofyn Uawer o dail, gan hyny gellir eu hystyried yn 
gnwd hespaol. Beth bynag, os bydd y tir wedi ei 4 
amaethu a'i achlesu fel y dylai, bydd ar ol mangles mewn 
ansawdd dda er dwyn cnwd o lafur, megys ar ol cloron, 
bresych, neu erfin, tra y bydd mwy o elw oddiwrthynt 
nag oddiwrth un o'r rhai hyn. 

Mae tri o rywogaethau o f angles, y cochion, y meJyn- 
ion, a'r pelenaidd. Y diweddaf sydd yn cael eu hys- 
tyried fwyaf cynyrchiol, ac y maent hefyd yn gyfartal 
i rhai ereill ar bob golygiad. Dylai y mangles yn sicr 
gael eu cynwys yn y cylchyniad, o herwydd eu rhin- 
weddau eu hunain, yn gystal ac er rhagflaenu gosodiad 
erfin yn rhy fynych, megys y mae yn awr yn y pedwar 
cylchyniad a arferir. Mae mangles yn gwellau pob 
anifail, ac y maent oil yn hoff iawn o honynt ; ac y 
maent yn llai tebyg o effeithio ar flas y llaeth na phan 
y byddo gwartheg yn bwyta erfin neu fresych. 



9 



114 



BRESYCH. * 



BRESYCH. 

Mae bresych yn ymborth rhagorol i anifeiliaid trwy y 
flwyddyn, gan y -gellir codi y naill gnwd yn rheolaidd 
eibyn y byddo y llall yn darfod ; ac ni wnaiff y York 
cynar na'r Siwgr-dortb rywogaeth, pan yn ieueinc, roi 
dim bias anhyfryd ar y llaetb na'r ymenyn. 

Mae amrywiaethau lawer o fresych adnabyddus wrth 
wahanol enwau. Y rbai mwyaf eu maintioli a amaethir 
yn gyfFredin yn Lloegr a Scotland, megys, y Drumhead 
a'r Oxhead, &c. Ar dir dwfn cryf y ffyna bresych oreu. 
Gwnant hefyd dyfod yn weddol ar waundir, ac y mae 
cnydau da yn cael eu cynyrchu weithiau ar diroedd 
corsog gwyllt. Pa fath bynag fyddo y tir mae ychydig 
yn lew o dail y beili neu gydgymysgedd da yn angen- 
rheidiol ; a phan y byddant yn dechreu cryndi, bydd 
taflu achles gwlyb rhwng y rhychiau, os gellir ei gael, 
yn betb ffrwythlon iawn er cynyddu tyfiant y bresych. 

Dylai tir bresych gael ei aredig a'i lyfnu amryw 
weithiau, neu ynte beth sydd yn well, ei rigoli yn ddwfn 
i'r gwaelod. Os bydd yn cael ei fwriadu er eu planu 
ynddo yn y gwanwyn, bydded i'r tir gael ei godi yn 
rynau uchel er cael ei chwalu gan rewogydd y gauaf. 
Dylai gael o 20 i 30 tunell yr erw o dail wedi pydru yn 
dda. Gellir ei gymysgu a'r tir wrth ei aredig, neu ynte 
ei ioi yn y rhychiau, a'i guddio a'r aradr, yr un fath ag 
wrth ddodi erfin ; yr hyn yw y dull goreu yn gyfFredin, 
gan ofalu gosod y bresych ynddo yn union, oblegid y 
maent yn hoffi tir newydd ei drafod. Dylai y tir gael 
ei lanau o bob gwreiddiau chwyn cyn gosod y bresych 
ynddo. 

Er codi cnwd cynar o fresych yn y gwanwyn, parot- 
oer perc o dir yn mis Awst, ac achleser ef yn dda a 
thail man, a hauer ei haner a York cynar, a'r haner 
arall a'r Siwgr-dorth, mewn rhychiau bychain yn dair 
modfedd oddiwrth eu gilydd, ac wedi eu hau yn denau. 
Pan eginont, chwynogler rhwng y rhychiau, ac felly 



BRESYCH. 



115 



drachefn yn mhen ychydig ddyddiau ; oblegid pa amlaf 
y eyffroer y pridd, goreu yn y byd ; a dylent gael eu 
teneuo os yn amlach nag un am bob dwy fodfedd. Pan 
ddelont yn mlaen i chwech dalen, parotoer ac achleser 
a ffaether i'r eithaf berc neu ddau arall o dir, a phlaner 
y bresych ynddo yn rhychiau wyth modfedd o led, ac o 
fewn tair modfedd i'w gilydd ; chwynogler rhyngddynt 
yn ami, a gwnant dyfu yn sythion ac yn gryfion. 

Ac yn gynar yn Tachwedd parotoer y tir i'r enwd 
cyflawn, gosoder yr achles mewn rbycbiau dwy droed- 
fedd o led, a cbauer arno ; yna planer y bresych yn y 
grynau byn yn 15 modfedd oddiwrtb eu gilydd, ac felly 
gadawer bwynt dros y gauaf. Gwylier ar y malwod ; 
ac os metba rhai o'r planigion, cyflenwer y difFyg o'r 
gwely bresycb. Os bydd y tir yn caledu yn y gauaf, 
rhyddaer ef, yn neillduol oddeutu y planigion. Yn 
Mawrth rhyddaer ef yn ddwfn, ac mor gynted ag y 
byddo y planigion yn dechreu ymuniawni, paler y tir, a 
glanaer ef yn lan, gan fyned mor agos ag y gellir i'r 
planigion beb eu diwreiddio. Ceibier y tir drachefn yn 
Ebrill a Mai (ac yn wir ni ellir gwneud hyn yn rhy 
ami), a cfyfether yr holl chwyn ; ac o ddeutu y cyntaf o 
Mehefin bydd genych fresych parod. 

Crynoa y York cynar yn fuan, a gwnant ddiwallu 
gwartheg a deiaid ag ymborth byd mis Medi. Yn 
Mawrth ac Ebrill haner chwaneg o York, gan fyned yn 
mlaen megys y cyfarwyddwyd yn barod. Parotoer ac 
achleser y tir, ac fel y byddoch yn tori bresych planer 
creill i ddyfod \ n i;u lie. Dylai y planiad diweddaf o 
blanigion cryiion gymeryd lie tua chanol Awst, a gwna 
y rhai hyn wasanaethu trwy y "gauaf. Ceibier yn ami 
rhyngddynt, end na phridder bwynt, fel yr ydys yn 
gwneud yn rhy gyflredin. Mae rhyddau y tir o ? u 
c wmpas yn llesiol cr dinystrio y chwyn, ac er galluogi 
y planigion i dderbyn maeth o'r pridd yn rhwyddach. 

Pan blcnir bresych gauaf yn yr hydref, gellir gosod 
rhester o York cynar ac o'r Siwgr-dorth bob 



116 



BRESYCH. 



Daw y York cynar i'w tori yn gyntaf, ac yna, o gwrs, 
bydd yr ail rych o'r cnwd yn cael eu defnyddio, yr hyn 
sydd i gael eu hadgyflenwi a phlanigion haf. Ac fel y 
byddo y Siwgr-dorth wedin yn cael eu tori, gellir gosod 
erfin Swedaidd yn eu lie, ond i'r tir gael ei barotoi a'i 
achlesu yn gyntaf. 

Ymdrecher planu ar dywydd gwlawog. Mae y pell- 
der sydd i fod rhwng y rhychiau bresych a'u gilydd 
wrth eu planu i ymddibynu i raddau mawr ar natur y 
tir, ac ar faintioli yr amrywiaetbau a blenir ; ond dylai 
fod bob amser y fath ag y gellid ceibio a chadw y tir yn 
lan rhyngddynt. Pan blenir y rhywogaeth fwyaf, 
me gy s y Drumhead, &c, mae yn ofynol dwy droedfedd 
rhwng pob Thestr, a 18 modfedd rhwng pob planigyn ; 
tra i'r York, a'r rhywogaethau Ueiaf, bydd 18 modfedd 
yn ddigon rhwng pob rhestr, a throedfedd neu 15 mod- 
fedd rhwng pob planigyn. 

Nid ydys byth yn bwyta y bresych ar y tir, ond eu 
cywain ymaith a'u rhoi i'r anifeiliaid o'r newydd bob 
dydd. Maent yn cael eu hoffi yn fawr gan bob anifail 
porthiannus, ac maent nid yn unig yn gyfleus iawn yn 
lie erfin, ond hefyd yn amrywiaeth rhagorol er cyfnewid 
ymborth. Mae bresych yn rhinweddol iawn gyda 
gwair, naill a'i er pesgi neu er godro. Mae moch yn 
eu hoffi yn well nag erfin ; ac y maent yn fuddiol iawn 
er magu Hoi. 

Fe ganmolir bresych wedi eu berwi er bwyda gwartbeg 
blithion. Maent felly yn ffrwythlon iawn i wartheg, a 
gwnant roi cyflawnder o laeth rhagorol. GwnaifF bre- 
sych ymborth da i foch, trwy eu cymysgu a llaeth 
enwyn neu gawl, a'u gadael am ychydig ddiwrnodau i 
suro ac ymweithio. Mae y moch yn hoffi y moddion 
hyn yn fawr iawn, ac y mae yn neillduol rinweddol 
iddynt. 

Er cadw had bresych, dewiser ychydig o'r rhai goreu, 
a j>hlaner hwynt ar wahan oddiwrth ereill ; oblegid 
mae y gwenyn yn dwyn sylwedd llysieuol o blanigyn.i 



MORON. 



117 



blanigyn, pan yn eu blodeu ; a gwnaiff hyn anafu yr 
hadau oddieithr bod yn ofalus i'w ragflaenu trwy osod 
y bresych hadau yn ddigon pell oddiwrth yr oil ereill. 

MORON. 

Mae moron yn gofyn tir dwfn rhydd. Mae cnydau 
da yn cael eu codi yn ami ar fawndir ; ond tir goreu 
iddynt yw marldir sandog. Trwy ba offerynau bynag 
y bydd y tir yn cael ei barotoi — pal neu aradr — mae yn 
rhaid ei ddwfn a'i drwadl ryddau yn o 12 i 18 modfedd 
o ddyfnder, a'i wneud yn berffaitb rydd a cbwal, a'i 
ofalus lanau oddiwrth bob gwreiddiau. Ceir cnwd da 
ar dir drwg wedi ei gloddio i fyny yn 20 modfedd o 
ddyfnder. Maent yn dyfod yn dda ar ol cloron neu 
erfin, a'r lie hwn a osodir iddynt yn ami yn nghylchyn- 
iad cnydau. 

Gwedi arddu y tir yn y dull cyffredin, mae ei aredig 
yn ddwfn drachefn sawl gwaith yn angenrheidiol ; canys 
oni bydd y tir wedi ei ryddau a'i chwalu yn ddwfn, tyf 
y gwraidd yn fforchog, ac ymledant yma a thraw mewn 
ymchwil am y maethlonrwydd na allant ei gael i lawr. 
Gellir gwneud yr hyn a ofynir trwy offerynoliaeth rhigol- 
aradr, i flaenori yr un gyffredin, neUynte yr un gyfFredin 
yn unig, gyda gw&dd gref o anifeiliaid. Mae tri arddiad 
yn ddigon yn gyffredin lie byddo y tir wedi bod yn 
cael ei amaethu o'r blaen; ond bydd rhagor weithiau 
yn angenrheidiol. Dylai yr arddiad cyntaf, yn 12 mod- . 
fedd o dyfnder, gael ei wneud tua dechreu Hydref ; a 
thua chanol Chwefror dylai gael ei aredig yr ail waith 
tua'r un dyfader drachefn; a'r trydydd arddiad yn 
Mawrth, er gosod yr hadau i mewn, a geill hwn fod yn 
fasach nag un o'r ddau o'r blaen. Mae amaethwyr 
Norfolk a Suffolk yn ei achlesu gyda'r arddiad hwn. 

Gellir gosod moron trwy eu trulio, a gosod yr hadau 
ar hyd gefn y grwn, megys gosod erfin, neu yn rhychiau 
gwastad heb eu codi, neu ynte eu taflu a Haw fel hadau 
ereill yn gyffredin. Pan heuk broi^tA. <^t>ks^ 



118 



MORON. 



gwastad neu uchel, goddefant eu chwynogli a'u glanau, 
a gwnant i fynu gnwd brynar, megys erfin ; ond y mae 
llaw-daeniad yn cael ei arferyd yn ami yn Suffolk, He 
mae cnydau toreithiog yn cael eu codi. A'r un dull a 
arferir yn yr Iseldiroedd, lie mae moron mewn bri raawr, 
ac yn cael eu hamaethu yn helaeth. 

Pan heuir hwynt yn rhesi, gwneir y rhychiau yn 
feision, o droedfedd i 15 modfedd o led, ac yna gosodir 
yr hadau ynddynt. Gellir gwneud hyn a pheiriant neu 
a Haw, gan gymysgu yr hadau ag ychydig sand sych, 
a'u rhwbio hwynt a Haw er eu gwahanu oddiwrth eu 
gilydd. Yna wedi ei hau felly, cuddier hwynt trwy 
lyfniad ysgafn. 

Yr amser cylfredin yw o ganol i ddiwedd Mawrth, 
ond ni ddylai ar un cyfrif fod yn ddiweddarach na 
dechreu Ebrill. Mae dau neu dri phwys o had, a'u 
trulio yn gyffredin, yn ddigon i bob erw ; a phump neu 
chwech pwys a'u llaw-daflu. Dywedir mae y moron 
gwynion, neu Belgiaidd, yw y rhai mwyaf cynyrchiol, 
ac mewn rhai amgylchiadau, gymaint a 30 tunell yr 
erw ; ac y maent cystal a'r rhai cochion i'r anifeiliaid ar 
bob" golwg. 

Dylai moron gael eu cymeryd i fynu a fforch dair pig, 
megys cloron, oddeutu Tachwedd, ar dywydd sych ; a 
dylai y dail gael eu tori ymaith wrth y gwraidd, a'u rhoi 
i'r moch neu i'r ceffylau. Yna gellir gosod y gwraidd 
yn grygiau hirgulbob yn ailfon ablaen, a'u gorchuddio 
a gwellt. Os cymerir hwynt i fyny ar dywydd sych, 
gwnant gadw yn dda yn y crygiau hyn heb unrhyw 
drafterth, ond eu cadw rhag y rhew. GelMr rhoi moron 
i bob math o anifail ; ac y maent yn fwyd blasus a 
maethlon yn oer, neu wedi eu hanweddu neu eu berwi. 

Pan eu rhoir i wartheg, y maent yn dda iawn er rhoi 
Hiw a bias ar yr ymenyn ; a phryd bynag y byddo hyn 
mewn golwg, nid oes unrhyw beth yn well er ateb y 
dyben. Gellir eu rhoddi i geffylau gyda gwellt neu 
wair, wedi ei doii ; a'u rhoi fe\\y lddycvt, vaaeut yn dda 



CLORON. 



119 



iawn gyferbyn a gwaith caled, ac a estynant eii gwynt 
i raddau mawr, Gwneir defnydd mawr o honynt yn 
mhob sefydliad meddygawl er gwellau anifeiliaid ; a 
chanmolir hwynt yn fawr i'r ystabl gan y rhai sydd yn 
gwybod oreu pa fodd i drin ceffylau. 

PANAS. 

Mae panas mor debyg i'r moron o ran eu bamaeth- 
yddiaeth a'u defnydd, fel wrtb ddisgrifio pa fodd i drin y 
naill, nid oes nemawr yn cbwaneg i ddyweud am y 
Hall. — (Gweler yr ertbygl ddiweddaf.) 

Mae y panas, fel y moron, yn gofyn tir ysgafn bras, 
ac wedi ei aredig neu eu gloddio yn ddwfn, a'i acblesu 
yn dda. Yr amser i'w hau sydd yn Chwefror neu 
Mawrth. Mae mesur yr bad a dull y driniaeth yn 
gyffelyb i'r moron, a'u defnydd befyd yn debyg iawn. 
Er byny, dywedir fod panas yn well na moron er 
tewau anifeiliaid, gan y rhydd gig o'r mwyaf blasus ; ac 
y mae Uawer yn cael eu defnyddio i'r perwyl hwn yn 
Ffrainc, yn Jersey, ac yn yr Allmaen. 

Gwnaiff panas sefyll y. rhew yn well na moron ; ac 
os bydd y tir yn sych, gellir eu gadael yn y ddaear 
dros y gauaf ; ond gwell fyddai cymeryd cyfran o hon- 
ynt i fynu pan ddechreuo y dail i wywo, au gosod o'r 
nailldu er eu defnyddio. Gellir cymeryd y rhan arall i 
fynu yn Cbwefror, a'u gosod mewn sand sych. Gwnant 
gadw hyd Ebrill neu Mai. 

CLORON. 

Y cloron sydd yn wreiddiol o Ddeheudir America, o 
ba le y dygwyd hwynt drosodd gan yr Yspaeniaid, tua 
diwedd yr unfed ganrif ar bumtheg : ond yr oeddynt 
yn anwybodus yn yr Ynysoedd Prydeinig hyd oni 
ddaeth Syr Walter Raleigh a hwynt drosodd o Virginia, 
yn 1584 ; ac oddiwrth yr ychydig a godwyd yn ei ardd 
ef yn Youghal, y dywedir mae yr holl gloron sydd yn 
awr yn cael eu hamaethu yn Mrydain Fawr wedi 



CLORON. 



Ni ellir gosod cloron yn rhy gynar, os bydd y perygl 
o'r rhew wedi myned heibio ; a gwnant ddyfod yn 
mron yn mhob math o dir, ond iddynt gael eu 
hamaethu yn briodol ; ond ni ddylid eu gosod yn rhy 
agos i'w gilydd; ac y mae llawer yn ymddibynu ar iddynt 
gael eu cadw yn lan, ac ar fod y tir yn cael ei ryddau 
trwy fynych chwynogliad. Na ddisgwylier cnwd mawr 
os na bydd cyflawn ddeng modtedd rbyngddynt a'u gilydd, 
yn nghyda chyflawnder o ddaear rydd i'r gwraidd i 
weithredu yndcfi. 

Mae yn angenrheidiol newid yr had yn ami, ac yr 
ydys wedi sylwi mae cloron tii oer gwlyb a etyb oreu 
fel had i diroedd ysgafn a gwell. A byddai yr un rheol 
yn dda gyda golwg ar lafur, a chynyrch o bob math. 
Dylai yr had gael ei newid o hwyaf bob dwy flynedd. 
Ac os yw y tir yn ysgafn, ceisier yn had yr hyn a gyfod- 
wyd ar y tir cryfaf, ac i'r gwrthwyneb os yw y tir yn 
drwm. 

Gellir codi cloron ar yr un tir am amryw flynydd- 
oedd ; ond bob amser ar dir newydd y maent yn fwyaf 
cynyrchiol. Yn Lloegr ac yn Scotland, gosodir yn 
gyffredin gnwd o geirch o'u blaen, tra yn yr Iwerddon 
maent fynychaf yn cael eu gosod ar hen dir, yr hwn a 
elwir " gwelyau swrthlyd," — trefh sydd yn cael ei chon- 
demnio gan yr amaethwyr goreu, oddieithr ar diroedd 
gwlyb, cor sly d, a rhosaidd. Mae cloron yn gofyn 
trwch o achles er cynyrchu cnwd da ; ac ni ddychwel- 
ant ond ychydig i'r tir. 

, Er cael had, torer ymaith benau y rhai mwyaf llun- 
iaidd, trwy hyny codir y rhywogaeth oreu a chynaraf, 
ac y mae y pen a'r gwreiddyn yn well i'w fwyta. Ni 
ddylai fod y cetyn yn llai na'r bedwaredd ran i gloronen 
o faintioli cyfrredin; ac na ddewiser yn had gloron 
fyddo yn rhy fychain i'w bwyta, megys y gwneir weith- 
iau. Na fydded i'r had gael eu tori hyd nes y byddo 
eu beisiau ; a phan. eu torer, rhidyller ychydig o galch 
brwd neu ludw drostynt, yr a et^l \'t nodd redeg 



CLORON. 



121 



allan, ac a gryfa eu tyfiant. Wrth eu planu, gosoder y 
llygad i fynu. Mewn tir gwlyb corsog, pa fodd bynag, 
cloron cyfain yw y goreu yn had, a dyfid pigo y rhai 
bychain i'r perwyl hwn ; ond nid rhai lleiaf chwaith. 

Mae amser gosod cloron yn ymddibynu ar y tywydd, 
ac ar sefyllfa y tir ; os bydd y ddau yn ffafriol, gellir 
eu gosod o ddechreu Ebrill i ganol Mai ; ond nid yw y 
rhai a osodir yn ddiweddar byth yn dyfod cystal. 
Gwnaiff tir wedi ei galchu yn ddiweddar, gyda chwan- 
egiad o ychydig o dail, gynyrchu cnwd toreithiog ; a lie 
mae y tail neu y cydgymysgedd yn brin, y peth goreu 
fyddai aredig arno a'i gymysgu felly yn drwadl a'r tir, 
a gosod y cloron ynddo wedin. 

Mae amaethiad cloron yn yr Iwerddon, gan mwyaf, yn 
cael ei ddwyn yn mlaen a'r bal ; ac yn Lloegr a Scot- 
land a'r aradr. Pa fodd bynag y gosodir hwynt, y mae o'r 
pwys mwyaf fod y tir yn lan oddiwrth bob chwyn a 
gwreiddiau niweidiol, pa rai na ellir, megys gydag erfin, 
yn hawdd eu tynu ymaith wedin heb niweidio y plan- 
igion. 

Mewn parotoi y tir at osod cloron yn rhychiau, dylai 
yr arddiad a'r rhychiad cyntaf, mor ddwfn ag y byddo 
raodd, gael ei wneud yn yr hydref, a'r tir i gael ei 
adael felly heb gyffwrdd ag ef hyd y gwanwyn dyfodol. 
Yna dylai arddiad a llyfniad ar^all ar draws y rhychiau 
blaenaf gael ei wneud. Ik^e trwadl chwaliad y tir yn 
anhebgorol, oblegid mae cynydd y cnwd yn ymddi- 
bynu yn fawr ar hyn. Yna dylai y tir ei gael godi i 
fynu yn rynau o 24 i 30 modfedd o led, yn ol cyflawn- 
der y cnwd a ddisgwylir o hono. Yna gwasgarer y tail 
yn gyson ar hyd waelod y rhychiau, yn gyffelyb ag y 
gwneir a'r gyfer gosod erfin, a gosoder yr had ar y Jail 
yn y pellder o 8 i 10 modfedd, yna troer y pridd dros- 
tynt. Ystyrirhyn yn gyffredin y dull goreu o osod 
cloron. 

Dull y gosoder y gwelyau swrthlyd, megys yr arferir 
ef yn yr Iwerddon, a gynwysir mewn gwaarajL ^sk^ss^ 



122 



CLORON. 



ychydig o droedfeddau o led, ar ba rai y gosodir y 
cloron o ddeutu chwech modfedd oddiwrth eu gilydd ; 
ag achles wedi ei wasgaru dros yr wyneb yn flacnorol, 
os tir wedi ei aredig fydd ; neu ynte ar y glaswellt heb 
ddim achles. Yna gwneir rhychiau dwfn a llydain 
rhwng y gwelyau, o ba xai y ceir pridd i guddio yr had. 
Gwedi i'r egin ymddangos uwchlaw y tir, taflir haen o 
bridd drostynt drachefn, ac fel hyn pareir i'w priddo 
hyd nes y byddont yn blodeuo. Nid yw y dull hwn, 
pa bynag, yn cael ei arfer gan yr amaethwyr goreu. 
Caiff ei fabwysiadu yn unig gan amaethwyr bychain, 
a'r bythynwyr gwledig, y rhai sydd yn anwybodus o'r 
dull o rychio, trwy ba un y mae y tir yn cael y buddiol- 
deb o frynar haf. 

Y modd y mae cloron yn cael eu hamaethu yn gy- 
ffredin yn Lloegr a Scotland yw, trwy daenu achles ar 
hyd y cae, ac aredig arno, ac yna planir y cloron yn 
mhob trydydd cwys yn y pellder o 24 i 30 modfedd 
oddiwrth eu gilydd. Mae y dull hwn fe allai cystal, os 
nid yn gyffredin yn well nag un dull sydd yn cael ei 
arferyd. Nid yw yr egin yn cyfarfod ag un rhwystr yn 
eu dyfodiad i fynu, gan nad yw yr had byth yn cael eu 
planu yn rhy ddwfn, ac nid yw tywydd sych yn effeith- 
io ar yr achles ac ar y gwraidd, megys y mae yn di- 
gwydd weithiau mewngrynau wedi eu codi i fynu. 
Mae y dull hwn yn ami yn cael ei arferyd heb blanu, trwy 
fod menywod yn canlyn yr fradr ac yn gosod yr had i 
lawr yn mhob trydydd rhych ; ond yn y fFordd hon 
bydd yn angenrheidiol i'r cwysi fod yn feision, o bed- 
air i pump modfedd, sef y dyfnder cyffredin y gosodir 
cloron. 

Pan ddechreuo yr egin ymddangos, dylai y tir gael ei 
lyfnu, naill ai ar hyd neu ar draws ; yna bydded i 
chwynogl cefFyl neu law, neu aradr, i gael ei defnyddio 
yn fynych rhwng y rhychiau, a chwynogl Haw yn unig 
rhwng y planigion, fel y byddo yr angen. Yn nesaf, 
pridder y cloron unwaith neu chwaneg, fel y bydd yr 



CLORON. 



123 



eisieu, a gofaler eu cnwynu yn lan ; oblegid pan ym- 
leda y gwraidd trwy y pridd mewn ymchwiliad am 
ymgeledd, bydd yn rhy anhawdd defnyddio un math o 
chwynogl gyda diogelwch. 

Dull arall o briddo cloron sydd fel y canlyn : — Mor 
gynted ag y byddo y gwrysg yn dair neu bedair mod- 
fedd uwchlaw y tir, tyner yr aradr mor agos ag y gellir i'r 
gwraidd, er rhyddau y tir, yr hwn a droir oddiwrthynt i 
ganol y rhych. Ar ol hyn, mae chwynu yn myned yn 
mlaen gyda buandra a manylrwydd, naill ai a Haw, neu 
ynte a cbwynogl bycban gerddi ; a dygir yr holl chwyn 
yn ofalus adref i'r tom-bwll. Yna fe'u priddir yn y dull 
cyfFredin. Tagu yr egin yn union ar eu hymddangosiad 
allan a chlai neu bridd glydiog, 301 lie rhyddau y ddaear 

gwmpas iddynt, er rhoi chware teg i'r man wreiddiau 

1 redeg eu ffordd yn mlaen, sydd yn ansynwyrol iawn. 
Wrth briddo cloron a rhawbal neu a chwynogl, dylid 
bod yn ofalus i ryddau y ddaear oddiamgylch iddynt 
yn rnhob ffordd, a'i glanau a'i chwalu yn dda; trwy 
yr hyn caiff fuddioldeb brynar tra yn dwyn cnwd 
toreithiog. 

Y moddau uchod yw y rhai a fabwysiedir yn gyffre- 
din mewn amaethu cloron ; mae gan bob dull ei ddadl- 
euwr; ond megys y gall rhyw ddull neillduol ateb 
mewn un man, na wnaiff lwyddo cystal mewn man 
arall : profiad yw y peth goreu i arwain yr amaethwr ar 
lawer achly?ur, er gwybod pa fodd i gynyrchu y cnwd 
mwyaf trwy y draul leiaf, a hyny heb i ffrwythlonrwydd 
y tir i gael ei anmharu. 

Gwnaiff pob dull o amaethu a dueddo i ffrwy thloni y 
tir, ei wneud yn well er cynyrchu cloron. Mae dyfnau 
y tir, a'i ddyhysbyddu yn dda, o bwys neillduol i gloron, 
y rhai sydd yn hoffi tir sych dwfn, a marldir sandog ; ac 
ni wnant byth ffynu mewn tir bas gwlyb a glydiog. Y 
modd i ddwyn dyfnad y tir yn mlaen (wedi iddo gael ei 
drwadl ddyhysbyddu) yw trwy ddefnyddio dwfn-aradr ; 
a gellir yn hawdd ei wneud mewn gerddi wav\. ^x. 



124 



CLORON. 



bychain, trwy eu palu yn ddwfn, megys y gwna amaeth- 
wyr bychain Ffianders. Pa fodd by nag y dygir hyn 
yn mlaen, dylai y tir gael ei drwadl ryddau o 14 i 18 
modfedd o ddyfnder, ac yna daw mor flrwythlon a gardd. 

Mae profion diweddar yn ymddangos yn cadarnau 
y gellir chwanegu cynyrch cloron yn fawr trwy dori y 
blodau ymaith, ac felly ragflaenu iddynt hadu, trwy yr 
hyn yr ymddifadid y gwraidd o'i ffrwythlonrwydd ang- 
henrheidiol. Y draffertb o dori ymaith y blodau fel y 
byddont yn agor nid y w nemawr o beth, a'r hyn a all 
plant ei wneud ; a bydd yn debyg o dalu ei ffordd yn dda. 
Pa fodd bynag, gellir gwneud prawf arno, ac yna ei barau 
neu ei adael heibio fel y byddir yn tybied yn oreu. 

Mae y cloron, megys y rhan fwyaf o lysieu ereill, yn 
ddarostyngedig i glefydau, y gwaethaf o ba rai a elwir 
crychiad {curl). Yr achos o'r clefyd hwn nid yw erioed 
wedi ei gael allan i foddlonrwydd ; ac y mae profiad yn 
dangos mae yr unig ffordd ddiogel i'w ragflaenu yw 
newid had yn ami. 

Heblaw y crychiad, mae methiant arall wedi cymeryd 
He yn y cnydau cloron yn y blynyddoedd diweddar trwy 
yr boll Deyrnas Gyfunol. Mae y methiant hwn wedi 
bod yn fwy mewn rhai manau, ac ar rai tiroedd, na'r 
gilydd ; ac mewn rhai lleoedd mae wedi caei ei gyfyngu 
i ranau o un cae yn unig. Mae yr achos o'r methiant 
wedi ei gyfrif i'r tymorau, i ddodiad diweddar, i dyniad 
cynar, i fod yr had wedi twymo, iddynt fod wedi eu 
niweidio gan oerfel, i fod y cloron wedi dirywio yn eu 
galluoedd llysieuol, &c. ; ond nid yw yr oil ond dy- 
chymyg, ac y mae yn foddaol i wybod y gellid gwella 
y clefyd, bron yn mhob amgylchiad, trwy fynych newid 
yr had, megys yn achos y crychiad. Yn y flwyddyn 
1839, darfu i'r clefyd hwn ddiflanu bron yn hollol ; yr 
hyn, yn 61 pob tebygolrwydd, sydd i'w gyfrif i'r arferiad 
o newid had yn flynyddol, yr hyn sydd yn awr bron yn 
gyffredinol yn mhob man. 
Fe allai, nad oes un llysieuyn -wedi bod mor gy- 



CLORON. 



125 



nyrchiol am gynifer o flynyddoedd ag yw y cloron ; ac ar 
dymorau gwlyb, pan fyddo y llafur yn wael, y maent 
yn gyffredin yn fwyaf cyflawn. Mae y cloron yn 
ddiffygiol o'r glud (gluten) a feddianna y gwenith, a 
gellir cyfrif cyfartalrwydd eu hansoddau maethol oddeutu 
pedwar i uir. Mae y cloron, er hyny, yn rhinweddol 
iawn, ac nid yw y blawd a wneir o honynt yn sylweddol 
wahaniaethu oddiwrth arrow-root, tapioca, a sago. Pan 
ei cymysger a chan gwenith, gwnaiff y bara yn ysgafnach 
ac yn fwy blasus, ac yn hawddach ei dreulio ; yr hyn 
a'i gwna yn addas iawn i blant ac i ddynion a chylla 
gwan. Mae y cyffeithiad goreu yn cael ei wneud o 
flawd cloron ; ac yn Ffrainc, mae llawer iawn o flawd 
yn cael ei dynu o gloron, ac yn gymysgedig a chan 
gwenith, fe'i gwneir yn deisenau, pasteifa, isgell, cawl, 
&c, ac y mae yn cael ei ddefnydcfio yn helaeth gan y 
morwyr, milwyr, ac yn yr ystablai. 

Y dull i wneud y blawd sydd yn rhwydd iawn, gellir 
ei wneud yn hawdd yn mhob ty. Bydded y cloron y 
rhai mwyaf blawdog a ellir gael, pilier hwynt mor 
deneu ag y byddo modd, a rhadeller hwynt a rhadell 
fras. Yna wedi rhadellu y bywyn fel hyn, golcher ef 
trwy wagr rhawn, cyhyd ag y parao i liwio y dwfr. 
Gwedi hyny golcher trwy wagr manach, hyd nes y 
byddo yn berffaith wyn. Dylai gael ei sychu yn ofalus, 
naill ai yn yr awyr agored, neu yn y ty gyda gwres 
cymhedrol. Mae y swmp a geir fel hyn o flawd yn 
ymddibynu ar ansawdd y cloron. Pa fwyaf blawdog 
y byddont, goreu yn y byd. Mae cloron da weithiau 
yn cael eu cymysgu a chan gwenith, wedi eu berwi a'u 
pwnio yn ofalus yn gyntaf ; ac felly gwnant wedi eu 
crasu ymborth rhadlawn a rhagorol. 

Megys na wnaiff cloron, d'u gadael yn y ddaear, 
bydru ond yn anfynych ; felly gellir ddysgu oddiwrth 
hyn i beidio eu gosod yn garfanau ar eu gilydd mewn 
ysguboriau, neu yn rhy w le arall, ond mewn beddau hir 
gul basaidd, a'u cuddio fel ag i gadw y tbaw \^&as|£^ssfc~ 



126 



MEILLION COCHION. 



MEILLION COCHION. 

Mae meillion cochion yn llysiau gwerthfawr iawn, ac 
ni ddylai un amaethwr, na bychan na mawr, fod heb 
gnwd o honynt. Trwy iawn drefniad gwnant roi cyn- 
aliaeth feunyddiol er portbi anifeiliaid o ganol Mai hyd 
ddiwedd Hydref. Gwnant roi mwy o laeth, a chwanegu 
at ffrwythlonrwydd a maintioli y domen, o'u tori a'u 
defnyddio yn leision ; ac os eu cadw yn wair, maent yn 
fwy rhinweddol na'r hyn a geir oddiwrth laswellt 
naturiol. 

Wrtb eu hau gyda haidd 'y daw meillion oreu, ond 
gwnant ateb hefyd gyda gwenith a cheirch ; ac ni 
niweidir ond ychydig arnynt trwy eu pori gan ddefaid 
neu anifeiliaid ysgafn ereill yn y gauaf, ond gofalu na 
chaffont eu bwyta yn rhy lwyr fel ag i adael y gwraidd 
yn noeth ac yn agored i'r rhew i effefthio arnynt. Er 
eu cadw yn wair dylent gael eu tori yn eu blodau ; ac 
yna ceir ail gnwd da wedin, yr hyn fydd yn agos o gy- 
maint gwerth a'r cyntaf, ac yn barod i'w dori yn yr 
hydref. 

Mae cyfundraeth amaethyddol yr Iseldiroedd yn ym- 
ddibynu yn benaf ar gynyrchiad meillion cochion, y rhai 
a heuir gyda phob math o lafur yn gystal a chyda llin. 
Ceir yn ami gnwd da y flwyddyn gyntaf ; a dau, neu 
weithiau dri, yr ail flwyddyn ; ac os cant aros, rhoddant 
un y drydedd flwyddyn, a phorfa ragorol i'r anifeiliaid 
wedin, hyd oni ardder y tir at wenith, yr hyn yn 
gyffredin fydd y diwedd. 

Gallai rhai hwyrach i feddwl fod tir Flanders yn 

. naturiol fras, ac yn neillduol addas er cynyrchu meill- 
ion ; ond nid felly y mae, canys ysgafn a thlawd yn 
gyffredin yw tiroedd y wlad hono, ac ni chynyrchant 
yn gyffredin yn eu sefyllfa naturiol nemawr chwaneg 
na gryg a rhedyn, a thrwy amaethiad trefnus mae eu 
ifrwjthlonrwydd presenol wedi ei ddwyn oddiamgylch. 

Rhoddii haen o wrtaith dios y meillion, yr hyn yn 



MEILLION COCHION. 



127 



benaf a gynwysir o achles gwlyb a lludw, ac y mae yn 
llesiol iawn i dyfiant y cnwd. 

Mae cnydau rhyfeddol o feillion yn cael eu codi yn y 
wlad hon, ar diroedd lie mae ceryg calch da yn cael eu 
cloddio. Daw cnwd rhagorol ar farldir bras, yr hwn 
sydd yn taro tyfiant eu gwreiddiau hir-ddwfn. Maent, 
mewn gwirionedd, yn taro bron bob amrywiaeth o dir ; 
ac er eu bod yn caru tir a fyddo yn hytrach yn wydn, 
eto gwnant dyfu yn dda ar dir a gynyrcbo gnwd o 
haidd ; pa un sydd yn gyffredin o ansawdd ysgafn a 
sandog. 

Mae meillion, gan mwyaf, yn cael eu codi gyda cbnwd 
o lafur, er mwyn pa un mae y tir, o gwrs, wedi cael ei 
drin yn briodol. Os byddent yn cael eu dodi yr un 
pryd a'r llafur, gellir eu hau cyn tynu yr oged y tro 
diweddaf dros y tir ; ond gwell fyddai rholio y tir ar ol 
tynu yr oged gyffredin drosto y tro diweddaf, ac yna 
bau y meillion, a'u llyfnu a had-oged fechan ; ac wedi 
byny, piger y ceryg a'r cbwyn i fyny, a tbyner oged 
ysgafn drostynt drachefh. Neu os na ellir hau y meill- 
ion yr un amser a'r llafur, gwneler fel y canlyn : — 
rbolier y tir, a chuddier yr hadau trwy dynu oged ysgafn 
drostynt ddwywaitb ; ond gofaler ar fod i'r hadau i gael 
eu hau cyn y byddo y llafur yn dechreu ystolo. 

Os bydd meillion yn cael ei osod gyda gwenith 
hydref, llyfner y gwenith yn gyntaf, a rholier ef, ac 
wedin hauer a llyfner yr hadau ag oged ; ond dylent 
gael eu hau cyn y byddo y gwenith wedi tyfu yn rhy 
gryf. Ond y mae haidd, pa fodd bynag, yn fwy cy- 
mhwys i hau meillion gydag ef nag unrhyw rawn arall, 
gan ei fod yn cael ei hau yn y gwanwyn, ac yn yr amser 
goreu er dyfetha cbwyn, ac yn gofyn llai o amser i dyfu 
ac addfedu nag unrhyw fath arall. 

Pan osodir hwynt gyda cheirch ar diroedd cryfion, 
fe'u heuir yn gyffredin yn mis Mawrth ; pan gyda 
gwenith fe'u llyfhir yn ysgafn cyn y byddo y cnwd 
ieuanc wedi myned yn mhell yn mlaen* Oa ^^&as&k.> 



128 



MEILLION COCHION. 



y tymor cyffredin yw mis Ebrill neu ddechreu Mai. 
Oedir eu hau weithiau nes yn mhen pythefnos ar ol y 
ceirch neu'r haidd, neu hyd oni bydd yr egin yn dechreu 
gwreiddio. Os bydd y tywydd yn caniat&u, goreu pa 
gynaraf yn y gwanwyn y caffo meillion eu hau, fel y 
gallant ddal gwres a dianc rhag pryfed. 

Er mae y gwanwyn yn ddiameuol yw yr amser goreu 
i bau meilKon, eto mewn rhai amgylchiadau byddai yn 
fuddiol eu bau yn Awst, er sefyll y gauaf ar eu penau eu 
hunain; ond ni ddylid gwneud hyn oddieithr mewn 
rhyw amgylchiadau neillduol. Byddai yn fuddiol iawn 
taenu ychydig o achles dros feillion yn union ar ol y 
toriad cyntaf ; neu os ei hesgeulusir y pryd hwnw, dylai 
gael ei wneud ar ol yr ail doriad. 

Mae meillion cochiori yn cael eu hamaethu er bwyda 
anifeiliaid yn y ty, neu er eu cadw yn wair, ac weithiau 
er eu troi i lawr yn achles. Maent yn llesiol iawn 
er tagu chwyn a ffrwythloni y tir. Er eu bwyta yn 
leision, gellir eu tori gyda'u gwaith bron yn dechreu 
blodeuo ; ac fel y byddont yn cael eu tori, dylai y bonion 
gael haen o achles neu gydgymysgedd priodol. Dylent 
bob amser gael eu tori yn bur isel. 

Os byddant yn cael eu trin yn iawn, dylent gynyrchu 
tri thoriad yr ail flwyddyn ; ond dylid eu haiedig y 
drydedd flwyddyn ar ol iddynt gael eu tori unwaith. 
Os heuir hwynt yn Gorphenaf, neu yn gynar yn Awst, 
ar eu penau eu hunain, mewn tir da, gellir eu tori yn 
niwedd Medi neu ddechreu Hydref yr un flwyddyn; 
ond os heuir hwynt gyda llafur yn y gwanwyn, yr. hyn 
yw y dull cyffredin, ni cheir un toriad hyd mis Mai 
canlynol. 

Pan eu bwriedir yn wair, dylent gael eu tori yn eu 
blod.au, i'r dyben o gadw y nodd a'r ffrwyth sydd yn- 
ddynt ; ac onide, cwymp y dail ymaith, ac afradir y rhan 
oreu o honynt. Mae pob glaswellt a dorer yn gynar yn 
Iwy rhinweddol na'r rhai a adewir i addfedu eu hadau ; 
ac nid ydynt yn hespau cymaint ar y tir. Gwnaiff 



MEILLION COCHION. 



129 



gwair wedi hen addfedu gynal anifeiliaid, ond ni wnaiff 
ond gwair a dorer yn gynar eu tew&u. 

Os bydd gwair meillion wedi ei niweidio gan wlyban- 
iaeth, dylid cymysgu oddeutu phiolaid o halen a phob 
tunell o hono, wrth ei roi yn y das. Mae ei ffrwyth- 
lonrwydd yn yniddibynu Uawer ar y dull y caffo ei 
gyneufa. Gellir ei dori yn wlyb, ond ni ddylai byth 
gael ei gyffro o'i ystod nes y ceir diwrnod sych, ac yna 
gwasgarer a throir ef yn fynych ; a gwneler ef yn fyd- 
ylau bach ; a'r rhai hyn drachefn yn fydylau mwy, cyn 
ei gywain i'r das. Mae dynoethiad gormodol i'r haul 
a'r awyr yn dirinweddu ac yn niweidio gwair ; pa lasaf 
ei liw, goreu ei ansawdd. Yn Lloegr, He mae y gwair 
meillion goreu yn cael ei godi, mae bob amser yn twymo 
yn y das, yr hyn sydd yn chwanegu at ei felusder; 
ond rhaid fod hyn yn effaith nodd naturiol, ac nid yn 
efFaith gwlaw a Ueithder tywydd, yr hyn sydd bob 
amser yn niweidiol. 

Dylai y prif gnwd yr ail flwyddyn gael yn wastad ei 
dori a'i fwyta gartref — ni ddylai un glaswelltyn a ellir 
ei fwyta yn y stabl neu y beudy gael ei bori ar y cae. 
Byddai gwneud felly a phob cnwd yn well ; ond byddai 
pori meillion cochion yn afradaeth digywilydd. Dylai 
y meillion gael eu cyfranu bob yn ychydig, a hyny yn 
mhen oriau ar ol eu tori, fel y byddo yr awyr sefydlog 
wedi myned ymaith o honynt cyn eu bwyta ; ac onide, 
bydd y gwartheg mewn perygl o chwyddo wrth eu 
bwyta mor wangcus. 

Gellir aredig meillion er brasau tir gyda buddioldeb, 
yn neillduol ar diroedd sandog, grafelog, a cherllaw y 
gareg galch. Fe allai yr ystyrir hyn yn arferiad afra- 
dus ; ond fe ddywedir i ni gan y maes-drinwyr enwo- 
eaf, ei fod yn ddull rhadlawn a llwyddiannus o ddiw- 
yllio tiroedd ysgafn dyhysbyddedig ; ac y mae gwobrau 
wedi eu cael am dyfiant gwenith wedi ei hau mewn tir 
meillion, wedi i'r oil o'r ail gnwd y flwyddyn gyntaf i 
#ael ei droi i lawr. 



130 



MILLION COCHIOV, 



Mae o 14 pwys i 28 pwys o had yn angenrheidiol 
i bob erw, yn ol ansawdd y tir; ond pan fyddo y 
tir wedi ei berffioth lan&u oddiwrth bob chwyn a 
gwreiddkm, bydd 14 pwys yn gyffredin yn ddigon. 
Ond ar dir fydd wedi ei ffaethu a'i achlesu yn dda, He 
na byddo un chwynyn 3m cael caniat&d i y mddangos yn 
unig, y mae mor lleied a hyn o hadau i'w defhyddio. 
Ar diroedd fel hyn, caiff yr egin meillion le i ymledu 
yn ddirwystr, ac i feddiannu yr holl le iddynt en hunain. 

Gellir codi yr hadau oddiwrth yr ail gnwd; ac o« 
bydd y toriad cyntaf yn Mai neu Mehefin, bydd yr ail 
yn addfed yn Medi ; yr hwn yn gyffredin sydd yn fis 
ffafriol er casglu hadau. 

Ni ddylai un dyn ryfygu galw ei hun yn amaethwr, 
oni fydd ganddo feillion i'w tori yn yr haf, Ni wnaiff 
erw o borfa dda yn gyffredin ond yn unig cadw un 
fuwch o Mai hyd Dachwedd ; ond gwnaiff erw o feillion 
da gynal tair, ac mewn rhai amgylchiadau, bedair buwch 
am yr un tymor ; trwy yr hyn y ceir hefyd ddiwalliant 
o achles rhinweddol. Yn wir, mae cadw gwartheg i 
bori ar unrhyw dir yn afradaeth mewn cymariaeth i'w 
bwyda yn y t); ond eu cadw i feillion fyddai yn 
wastraff gwirfoddol. 

Mae yr elw a ddeillia i'r amaethwr oddiwrth foch 
ystor 3m by w yn unig ar feillion neu ffac-bys, yn ddi- 
gylw ; ond y mae yn gryn lawer, yn enwedig os gellir 
rhoi iddynt ychydig o enwyn gyda hyny — gwnaiff hyd 
y nod golchion llestri llaeth, gyda meillion, ffac-bys, 
neu lucerne y gadw moch mewn gwedd dda. 

Mae yn y blynyddoedd diweddaf hyn achwyniadau 
mynych yn cael eu gwneud fethiant a cholliant cnyd- 
au meillion, ac yr ydys wedi cael allan mewn llawer o 
fanau, mae pan eu gosodir yn rhy fynych yn yr un tir, 
megys yn y cylchyniad pedair blwyddol, y maent yn 
dirywio ac yn llei&u yn eu cynyrch. Mae llawer o 
bethau wedi cael eu cyfrif yn achos o'r methiant hwn, 
a llawer o gynygion wedi eu gwneud et eifeddyginiaethu 



MBILLXON COCMIO*. 



gyda Uwyddiant mwy neu lai. Pa fodd bynag, y mae 
yn ymddangos fod meillion yn gofyn cyfnod hwy rhwng 
y naill gnwd a'r Hall, nag sydd hyd yma yn cael ei roi 
yn y cylchyniad pedair blwyddol, cyn y byddo y tir yn 
abl i'w gynyrchu drachefh mewn cyflawnder. Mae yr 
boll ffeithiau adnabyddnt yn tueddu i sicr&u hyn, ac i 
estyn y cylchyniad ; yr hyn, yn ol pob tebygolrwydd, a 
fyddai hefyd yn fanteisiol i bob cnwd arall yn y rhestr. 

Trwy estyn cyfnod y cylchyniad, caiff y tir fvry o 
amser i ymadnewyddu yn y rhinwedd neillduol hyny, 
yr hwn a ddarfu i*r meillion sugno o bono, ac sydd yn 
angenrheidiol er eu tyfiant. Gyda golwg ar hyn, mae 
cnwd o by s neu efrau wedi cael ei osod weitniau yn 
He meillion, i ganlyn haidd yn y cylchyniad pedair 
blwyddol ; a meillion yn y cylchyniad nesaf, ar ol 
haidd neu wenith, yr hyn a wna yr amser rhwng y ddau 
gnwd feillion yn saith flynedd yn He pedair; ac yr 
ydys wedi profi fod y cyfncwidiad hwn yn fuddiol. Ac 
yn wir, mae rhai yn dadleu y dylai fod wyth mlynedd o 
leiaf rhwng y naill gnwd ar UaU, i'r dyben i sicrfiu 
cynyrch toreithiog. 

Mae cnwd da o feillion bob amser yn dyfod ar ol llin. 
Mae hyn yn brofiadol gan yr amaethwyr Belgiaidd, y 
rhai a weithredant bob amser yn ol y dull hwn. Pe 
gaUem gael allan gyda sicrwydd, paham mae rhai llys- 
iau yn tyfti yn wrol gyda neu ar ol rhyw fathau neill- 
duol, tra gyda rhyw fathau ereill coUant a methant yn 
hollol, atebai hyny ddyben pwysfawr er gosod i fynu 
drefh sefydlog i reoleiddio cylchyniad cnydau, a hyny 
ar y syLfeini goren a chadarnaf. Nis gall fod amheu- 
aeth am un peth, pa fodd bynag, sef — fod trwadl-ddy- 
hysbyddiad a dwm-arddiad, trwy yr hyn y dygir pridd 
newydd i'r wyneb, ac y parotoer gwely sych a chynes 
i'r hadau, yn gweU&u pob math o gnwd, ac yn ei add- 
fedu yn gynarach, ae yn ei wneud yn fwy sicr yn ei 
gynyrchiad ; ac y mae hyn fe allai yn fwy neiUduol 
gyda meillion nag un rhywogaeth at^l ^ V^\^. 



132 



RHYG-WELLT ITALAIDD. 



YCH-LASWELLT AMERICANAIDD. 

Mae yr ych-laswellt Americanaidd yri debyg iawn ar 
lawer golygiad i'r meillion cochion, gyda'r fantais o'i fod 
yn Uysieuyn a bard trwy y flwyddyn. Nidyw, pa fodd 
bynag, yn gyfFredin yn rhoi cystal cnwd yr ail flwydd- 
yn^ ac oddieithr fel cyfnewidiaeth am hadau ereill, er 
bod yn dir pori, nid yw byth yn cael ei ystyried yn 
rbagori ar feillion cochion. Gellai fod, er hyny, yn 
dda yn achlysurol, pan fyddo y tir wedi blino dwyn 
meillion. 

Os na ellir codi meillion nac ych-laswellt, fel y mae 
yn bod weithiau wrth ddechreu trafod tir fyddo wedi 
cael camdriniaeth, hauer cnwd o ffacbys, y rhai sydd 
bob amser yn ddefnyddiol. 

RHYG-WELLT ITALAIDD. 

Mae y rhyg-wellt Italaidd yn neillduol werthfawr o 
herwydd ei gynarwch, yn gystal a'i fawr gynyrchioldeb. 
Fe'i bwyteir gydag awydd gan bob math o anifeiliaid ; 
ac nid oes yn awr nemawr o diroedd, o unrhy w helaeth- 
rwydd, heb gyflawnder o hono. 

Mae y rhyg-wellt Italaidd, er ei fod yn hynod am 
ei dyfiant cynarol, yn cadw ei alluoedd tyfol nes y 
byddo yn ddiweddar yn y flwyddyn, fel y ceir weithiau 
bedwar toriad o hono yn yr un tymor. Cafodd llain 
o'r glaswellt hwn unwaith, a'i hadau wedi addfedu, ei 
dori yn Tachwedd, ac ar 24ain o Ragfyr yr oedd wedi 
tyfu uwchlaw troedfedd o uwchder, er ei fod wedi cyf- 
arfod a rhew llym ; yr hyn a ddengys ei fod yn rhagori 
ar bob glaswellt arall mewn tyfiant gauaf. 

Os caiff ei hau ar sofl wenith yn union ar ol darfod 
cywain, dyweder yn gynar yn Medi, bydd yn barod i'w 
dori yn Mai; a chynyrcha bron cystal cnwd a phe 
buasai wedi ei hau yn y gwanwyn o'r blaen, os bydd y 
tir yn sych ac mewn ansawdd dda, a'r sofl wedi cael ei 
ffaethu yn briodol. Byddai achiesu ychydig arho ar y 



EFRAU, NEU FFACBYS. 



133 



pryd, yn fuddiol iawn er prysuro y tyfiant ac er chwan- 
egu y cnwd. 

Mae amheuaeth wedi bod gynt am barad y rhyg- 
wellt Italaidd, ond y mae hyn wedi darfod yn awr ; ac 
y mae y profion sicraf yn cyd-dystiolaethu ei fod wedi 
sefydlu ei gymeriad fel ltysieuyn paraol. Mae yn 
gofyn cael tri Uestraid o had ar gyfer pob erw ; ond y 
mae yn angenrheidol fod y tir wedi ei ffaethau yn dda. 

EFRAU, NEU FFACBYS. 

Mae ffacbys, neu efrau, yn ddefhyddiau da er eu tori a 
bwyda anifeiliaid i mewn, oblegid y maent yn hoffach o 
honynt nag o feillion, nag unrhyw fwyd gwyrddlas 
arall ; ond pan yn wlyb ac amhur, neu yn rby leisioii 
a suddlawn, bydd yr anifeiliaid yn ddarostyngedig i 
golig llym, trwy fwyta yn rby awyddus o'r ymborth 
blasus hwn. Er rbagflaenu hyn, dylent gael eu rhoi 
iddynt bob yn ychydig, a chyda gwellt a gwair bob yn 
ail. 

Pan eu bwriedir er eu tori i'w bwyta yn leision, dylai 
pob erw gael oddeutu tri Uestraid a haner o had, a 
byddai o gylch y chwechfed neu'r wythfed ran o geirch 
neu ryg yn gymysgedig ag ef yn beth buddiol iawn. 
Dylent gael eu hau bob yn ddarn, o ddiwedd Mawrth 
hyd ddiwedd Mai, fel y delent i'w tori y naill ar ol y 
Hall yn rheolaidd i'r anifeiliaid. Gellir eu hau yn y 
dull cyffredin, neu mewn rhychiau, ond y diweddaf sydd 
preu bob amser ; ac wedi eu llyfnu, dylent gael eu 
rholio, fel ag y gellid yn rhwydd ddefnyddio y bladyr 
er eu tori. 

Gwnaiff marldir cryf, glan, sych, ac mewn ansawdd 
dda, gynyrchu cnwd rhagorol o ffacbys heb ei achlesu, 
yr un modd y gwnaiff tiroedd drwg ac ysgafn, os bydd- 
ant wedi eu parotoi yn briodol. Gellir cael cnwd . da o 
ffacbys ar ol gwenith ar diroedd ffrwythlawn, a bydd y 
tiroedd hefyd.yn well ar ol hyny. Ar diroedd ysgafn, 
byddai yn dda gosod ffacbys ar ol erfin neu ryw ^tiwd 



134 97BAB, NETJ FFACSTt. 

acblesedig arall, ac yna i bau gwenith wedia, trwjr yr 
hyn y gellid cael dau gnwd da ; tra na byddai goaod 
gwenith af ol erfin yn debyg bob ameer o wneud y 
cnwd yn well nag yn sicrach, ac ni wnai y tir wedin 
ddwyn ffacbys heb ei achlesu. 

Ar dir fyddo wedi ei fwriadu i faip neu erfin gwyflt- 
ion, os bydd yn rhy wlyb i ffacbys gauaf, haner ffac- 
bys gwanwyn yn Chwefror neu Mawrth, pa ni yn 
gyffredin a ddeuant i'w tori mewn pryd er gosod y 
cnwd dyfodol. Pan fyddo fFacbys yn cael eu bwriadu er 
eu bwyta yn y yn leision, ni all y tir fod yn rhy 
fras a gafaelus ; ond pan eu bwriedir er bada, tir aytfb 
ysgafh i'w y goreu iddynt. 

Mae dau arddiad yn gyffredin yn angenrbeddiol t* 
gosod ffacbys gwanwyn — y cyntaf rhwng Mihangel a 
Nadolig, a'r ail yn union cyn eu bau ; ond dylid bod 
yn oralus i lanau y tir cyn eu hau, canya ni eilk ei 
wneuthur cystal wedin. 

Heuir ffacbys gauaf yn gyffredin yn Medi a Hydrtf ; 
a dylai yr heuad cyntaf gael ei wneud mot fuan ag y 
eaniatao amgylcbiadau. Dylent gael eu bau yn ddarn- 
au, y naill ar ol y Hall, o ganol Awst byd ddiwedd 
Hydref, fel y byddo yr amgylcbiadau yn gofyn, er 
diwalliant cyson a rbeolaidd i'r anifeiliaid ieueinc. 
Mae rbywogaeth gynar o ffacbys gauaf, y rbai os heuir 
yn AwBt neu ddechreu Medi, a fyddant yn bared i V 
tor} tua*r laf o Mai, pan fyddo yr ymbortb yn fwyaf 
Jirin. Dywedir fod y fath yma yn cynyrcbu enydau 
da, a'i fod yn werth sylwi arno. Mae 2\ lestraid o 
badau ffacbys, ac 1 llestraid o ryg, yn ddigon i bau erw. 
- Os beuir ffacbys gwanwyn yn Ionawr, mewn lie cysg- 
«dol eynes, gwnant yn gyffredin ddyfod yn barod i'w 
tori yn gynar yn Mebefin, a gellid gosod erfin ar eu 
holau. Gellir gwneud beuadau wedin yn Chwefror, 
decbreu a diwedd Mawrtb, a dechreu Ebrill. Bydd yr 
hfn a bauwyd yn nechreu Mawrtb yn barod i'w tori 
ttim cha&ol Gorphenaf ; a't hyn a bauwyd yn niwedd 



SAFIN GWYLLTIOK. 



135 



Mawrth yn barod i'w tori yn Awst. Mae mesur yr 
had yn ymddibynu ar yr amser yr heuir, ar natur y tir, 
ac ar ba un a ydys yn bwriadu i'r cynyrch gael ei 
fwyta yn las, neu ynte ei adael i hadu ; gan fod mwy 
o had yn ofynol i'r cyntaf nag i'r diweddaf. Mewn 
amgylchiadan cyffredin, pa fbdd by nag, dywedir fod o 
168 i 196 pwys, gydag o ddeutu 56 pwys o geirch neu 
ryg, i bob erw yn ddigon, er eu tori i'w fewyta yn leis* 
ion ; ac os eu bwriedir i hadu, bydd 168 pwys yn Hawn 
ddigon. 

Mae pob anifail ar y tir yn hoff o. ffacbys, ac y 
maent yn rhinweddol iawn iddynt ; a gwnaiff moch 
besgi arnynt. Maent yn addas iawn i wartheg blithion, 
gan y gwnant iddynt odro yn dda ; ac y maent hefyd 
yn ymborth rhagorol i geffylau. 

Bydd ffacbys gauaf, a'u hau yn Medi neu Hydref, yn 
fwyd da iawn i anifciliaid, yn neillduol i ddefaid yn 
gynar yn y gwanwyn : a'r ffordd oreu yw eu tori, a'u 
dwyn i'r oaeau neu y corlanau, He byddo y defaid yn 
cael eu cadw. Gwna hyn eu cadw rhag cael eu dam- 
sang, a rhag i'r bonion gael eu sathru, yr hyn a wneid 
pe gadewid i'r defaid i'w bwyta ar y tir. Kr eu cadw 
yn wair 9 «dylai ffacbys gael eu tori yn ol i'r blodau 
syrthio ymaith, a chyn y gwnelo y codau nemawr o 
• gynydd. 

ERF IN GWYLLTION. 

Gwnaiff erfin gwylltion dyfu ar fwy o amrywiaeth o 
dir na'r rhai cyffredin ; maent yn gofyn llai o amaethiad 
a llai o achles, ac o ganlyniad, gellir eu codi ar dir na 
wnelo ddwyn maip i unrhyw fuddioldeb. 'Erfin gwyllt- 
ion yn gyffredin a fldefnyddir er porthi defaid ; ond y 
maent hefyd yn cael eu hamaethu er mwyn eu hadau. 
Maent mor galed fel hauer neu blaner hwynt y pryd a'r 
lie y myner, maent yn sicr o ymdrechu byw ; ac er na 
all fod unrhyw fan neillduol yn ffafriol i'w hamaethu er 
hadu ; eto fel cnwd gwyrddlas, er bod yn ymborth gauaf 



136 



ERFIN GWYLLTION* 



neu wanwyn, mae erfin gwylltion bob amser yn werth- 
fawr, gan eu bod yn ddiwalliant cyflawn a rhinweddol 
o ymborth mewn tymor pryd y mae maip a mangles yn 
gyffredin wedi darfod, a chyn y byddo ffacbys gauaf, 
meilHon, neu ryg-wellt Italaidd yn barod i'w defnyddio. 

Un fantais fawr sydd gydag erfin gwylltion yw, eu 
bod yn hawdd iawn i' w codi ar dir drwg, ar ba un gwnaiff 
cnwd cynar yn fynych ragflaenu yr angenrheidrwydd 
o frynar haf ; oblegid gellir bwyta erfin gwylltion ar y 
tir gan ddefaid yn mis Medi mewn pryd i osod cnwd o 
wenith ynddo. Maent hefyd yn ddefnyddiol iawn 
mewn amaethu rhosdir, a thiroedd gwylltion ereill. 
Trwy hau y fath diroedd ag erfin gwylltion, a'u bwyta 
ymaith gan defaid, gellir cynyrchu cymysgedd priodol 
o las well t rhinweddol, a dwyn y tir felly i ansawdd o 
ffrwythlonrwydd paraus. 

Mae erfin gwylltion yn fuddiol iawn i'r amaethwr, 
gan eu bod yn dyfod i'w defnyddio yn yr amser prinaf. 
Gwnant yn ami ddod yn barod i'w tori yn Hydref, pan 
fyddo y rhew wedi deifio y meillion o'u dail, a chyn y 
byddo y maip yn barod i'w defnyddio; a deuant i 
mewn drachefn yn y gwanwyn, pan fyddo y maip wedi 
darfod a chyn y delo y ffacbys yn barod i'w defnyddio. 

Fel cnwd cyfryngedig (sef rhwng y naill gnwd a'r 
Hall), gellir amaethu erfin gwylltion mewn amrywiol 
ffyrdd. Os bydd y cnwd o'u blaen eto ar y tir, gellir 
hau gwely o honynt yn Mehefin, ac yna eu trawsblanu 
wedi y delo y tir yn rhydd. Gwnant dyfu ar ol ffacbys ; 
dylent gael eu planu yn rwn ar ol grwn fel y byddo y 
ffacbys yn cael eu tori, wedi achlesu y tir ; ond yn gy- 
ffredin bydd y ffacbys wedi cael eu cludo ymaith cyn y 
byddo yr amser i hau erfin gwylltion. Yr un modd 
gallant ganlyn cnwd o lafur, ond aredig ac achlesu y 
soft yn gyntaf. Yn Flanders, He mae llawer iawn o 
amaethu arnynt, arddir y soft ddwywaith, a gosodir y 
planigion yn sythion yn y rhych, mewn pellder priodol 
oddiwrth eu giJydd, ac yna troir y pridd arnynt a'r aradr. 



ERFIN GWYLLTIOK. 



137 



Mae hwn yn ddull llwybrus, a cheir ei fod yn ateb yno 
yn dda. 

Lie nad yw meillion yn cael eu hau, mae yn arferiad 
i osod cnwd o erfin gwylltion ar ql llin, gan fod y llin 
bob amser ymaith oddiar y tir yn ddigon cynar er hau 
erfin gwylltion, heb achos eu trawsblanu. Yn yr achos 
hwn, ar pi aredig y soil lin, a'i llyfhu yn dda, gwasgerir 
yr achles ar hyd yr wyneb, a theflir haen deneu o bridd 
o'r rhychiau drosto, yna fe'i heuir yn ol o gwmpas 15 
pwys o hadau yn mhob erw, gan eu cuddio a phridd o'r 
rhychiau. Yn y dull hwn cynyrchir cnydau rhagorol o 
erfin gwylltion, y rhai a roddant bump neu chwech 
wythnos o borthiant yn y tymor gwaethaf o'r flwyddyn ; 
a bydd y tir yn rhydd er gosod cnwd gwanwyn ynddo. 

Gellir hefyd hau erfin gwylltion heb achles, mewn 
soil ar ba un na ellid disgwyl cael cnwd o faip ; oblegid 
er na wnant hwyrach gynyrchu rhy w gnwd mawr erbyn 
y gauaf, eto bydd yr achlesiad a wneir ar y tir gan y 
defaid wrth eu pori, a'r lies a ddeillia oddiwrth y gwreidd- 
iau wrth gael eu haredig ynddo, o fuddioldeb mawr iddo. 

Pan heuir hwynt yn unig er mwyn hadau, dylent fod 
yn mhellach oddiwrth eu gilydd na phan eu bwriedir er 
eu tori neu eu pori gan ddefaid. Ar y tir gwaethaf, 
dylent fod o wyth i ddeg raodfedd oddiwrth eu gilydd ; 
ond ar dir da, o ddeuddeg i bumtheg modfedd. Pan eu 
bwriedir er hadu, yr amser i'w hau yw o ddeutu canol 
Awst ; ac er eu tori, canol Gorphenaf canlynol, os bydd 
yr hin yn ffafriol. 

Dylai eu haddfediad gael bod yn oftdus iawn am 
dano, oblegid cyfhewidiant yn ddisymwth os bydd 
y tywydd yn wresog ; ac fe allai y bydd yn rhaid eu 
tori bob yn ddarn, oblegid na addfedant gyda'u gilydd. 
Rhaid hefyd eu gwilied rhag yr adar mor gynted ag y 
gwna y codau ddechreu llanw. Ni ddylent, ar un cyfrif, 
gael eu gollwng yn rhy addfed; ac os byddant wedi 
myned i lawr, gwell fydd eu tori hytrach cyn eu bod yn 
addfed na'u gadael i orwedd ar y ddaear. Dylent gael 



us 



LUCERNE A SAIKMIM. 



eu tori gyda gofal mawr, ac ym* en gosod yn gogjnnaau 
ar y cae, i sychu ac addfedu. Wrth eu casglu yn lighyd 
dylent gael eu eadw yn sythion, ae na ysgydwer Ond 
lleiaf ag ollir b honynt nes eu gosod ar y lkrni dyrnu, 
ac yna eu euro allan a pholion hirion. Dylai digon o 
ddynion fod wedi eu hurio erbyn y diwrnod y byddant yn 
debyg o fod yn barod i'w dyrnu, yr kyn sydd yn gofyn 
eael ei wneud gyda brys ; gan y dylent gael eu dwym 
i'r lleni, en dyrnu, a'u glanau yn yr un diwrnod, rhag 
ofh iddi fyned yn wlaw. Oe bydd yr hadau yebydig 
yn llaith pan eu dygir i'r yttordy, gwasgaxer hwynt yn 
deheu ar hyd y llawr, byd nes y byddont yn eitba syeb. 

Nid oes un rban o'r erfin gwylltion na ellir gwnend 
rbyw ddefnydd o honynt. Mae eu rbagoroldeb fer eu 
tori a'u pori wedi cael ei sylwi arno yn barod* Arferir 
tynu llawer iawn o olew o'r hadau, o ba un y gwneir 
meip-deisenau, pa rai sydd yn rinweddol iawn fel achles. 
Tn Fflanders, yr achles a ddefhyddir yn gyffredin er codi 
erfin gwylltion, yw biswail, yn gymysgedig a meip- 
deisenau. Mae y codau, a'r hyn a dorir ymaith with 
ddyrau, yn gystal a gwair i'r anifeiliaid ; a gellir ddefh- 
yddio gwrysg fel sarn, neu er eu gosod dan yr helmi, 
ftc. Yn Holland llosgir y gwrysg yn lludw, yr hwn 
sydd yn achles rhinweddol iawn. 

LUCERNE A SAINFOIN. 

Mae Lucerne a Sainfoin yn Uysiau buddiol iawn. 
Dylai y ddau gael eu hau mewn tir gl&n, yn rhychiau 
o ddeuddeg i ideunaw modfedd oddiwrtb eu gilydd.fel 
y gellid ceibio rhyngddynt a'u cadw rhag chwyn. 
Mae'r ddau yn ddwfn-wreiddiog, ac yn gofyn' tir a 
waelod rhydd a sycb ; un grafelog, sialcaidd, Hen yn 
agos i'r gareg galch yw'r goreu. OwnauT y ddau 
barau trwy y flwyddyn, ac felly oddeutu bumtheg o 
fiynyddoedd ol-yn-ol, a daliant yn dda eu trawsblanu; 
ond os na cbedwir y tir yn lan a rbydd, anafir y cnydau, 
* gwaethygant yn fuan iawn. 



LVOSftHI A SAWPOl*. 



199 



Gellir hau yr hadau mewn had-wely yn Ebrill, a'u 
trawsblami yn Medi, neu ynte yn gynar yn y gwanwyn 
canlynol, 61 y byddir yn tybled yil oreu. Mad sainfoin 
i gael ei drin yr un fath, ao yn taro yr un tir a lucerne: 
byddai gwaeiod gwlyb yn ddinystr i'r ddau ; ond tyfant 
yn dda ar dir ysgafn, os bydd yn sych a gwreaog. Oi 
dechreuir arnynt yn gynar 9 rhoddant bedwar toriad yn yr 
ton flwyddyn; a gwnaUT erw gynal pedair buwch o 
ddechreu Ebrill byd ddiwedd Tachwedd, a rboi llawer 
o wair gyda hyny. 

Mewn hinsawdd sych y tyf lucerne a sainfoin oreu ; 
ac y maent yn gofyn bod yn ofalus i'w cbwynu a'u oadw 
yn lan ; gan hyny hwyrach y gallai y feillionen fod ar 
y cyfan yn rbagori arnynt fel Uysieuyn cyffiredinol. Er 
hyny, mae lucerne yn cael ei amaethu yn helaeth mewn 
llawer man, oblegid ei barad a'i gynyrchiad toreitbiog ; 
ao i'r amaethwyr bychain ymddengys ei fod yn ddy- 
munol neillduol, pryd bynag y byddo y tir yn ei daro. 
Marldir dwm rhydd, ac o waelod sych, y w y goreu ; ac 
yn y cyfryw leoedd gellir yn ddiogel ei amaethu gyda 
buddioldeb. 

Mae tiroedd eialcaid^ yn ffafriol iawn i sainfoin ; ac 
y mae llawer o hono yn cael ei godi yn Wilts, Hants, a 
Dorset, ac yn mharthau sialcaidd ereill deubeudir 
Lloegr, yn mha leoedd y mae yn cael ei gyfrif yn werth- 
fawr iawn gan amaethwyr o bob gradd. 

Dylai y tir at y cnydau hyn gael ei barotoi yn dda, 
trwy gloddiad neu ddwfh arddiad, yn nghyd a blaenorol 
frynariad, neu ynte gnwd brynar. Pan y mae ychydig 
sydd yn ofynol, gwell fyddai i'r tir gael ei balu yn 
ddwfh a'i achlesu yn dda ar yr un pryd. Mae fiaethiad 
dwfh yn anhebgorol i'r Uysiau hyn, y rhai sydd yn cael 
eu meithrin trwy wreiddiau sydd yn treiddio ddwy neu 
dair troedfedd o ddyfnder mewn ymchwiliad am yra- 
geledd. 

Os eu trawsblanu fyddant yn gael oddiwrth hadau 
wedi cael eu hau yn y gwanwyn blaenorol, gwnaiff 



140 



LUCERNE A SAINFOIN. 



haner pwys o hadau y tro mewn gwely pedair neu bum 
troedfedd o led, a thriugain o hyd, roddi digon o blanigion 
i erw. Yr hyn a ddefnyddir yn gyffredin o had, pan 
heuir mewn trul, y w oddeutu 1 2 pwys yr erw. Diwedd 
Mawrth neu ddechreu Ebrill yw'r amser goreu i hau. 
Pan ei hoedir yn rliy hir, mae y planigion yn dueddol o 
gael eu dyfetha gan bryfed. 

Y flwyddyn gyntaf ar ol hau neu drawsblanu, bydd 
yn gyffredin dri thoriad da ; y cyntaf tua diwedd Mai 
neu ddechreu Mehefin, yr ail yn Gorphenaf neu 'Awst, 
ar trydydd yn Hydref; a thorer hwynt bob amser yn 
union yr ymddangoso y blodau. Yn yr ail flwyddyn 
dylai y toriad cyntaf gael ei ddechreu yn Mai, a thra- 
chefn yn mhen deugain niwrnod, ahyny am bed war toriad. 
Y drydedd flwyddyn, ac oddi yno yn mlaen, dylai y toriad 
cyntaf ddechreu tua chanol Ebrill, yn ol cynarwch neu 
ddiweddarwch y tymor ; cymerer gofal i ddechreu tori 
yn gyhar, gan ei fod i barau am ddeugain niwrnod, rhag 
y bydd y toriadau .olaf yn rhy ddiweddar. Fel .hyn 
ceir bedwar neu bump toriad da yn yr un flwyddyn, 
cyfartai i unrhyw gnwd o ffacbys, a hyny heb afradaeth. 
Ar ol y toriad diweddaf, dylai y tir rhwng y rhychiau 
gael ei geibio a'i lanau ; a byddai ychydig o achles 
hefyd yn llesiol iawn pryd bynag y gellir ei hebgor. 

Hwyrach nad oes un math o gnwd haf yn taro cottai 
yn well na lucerne, os byd ansawdd y tir yn cyfateb. 
Gwnaiff y bedwaran o erw gynal buwch o'r cyntaf o 
Fai hyd y cyntaf o Dachwedd ; ac ni rydd flas anhyfryd 
ar na llaeth nac ymenyn. Gellir ei ystyried yn llys- 
ieuy n paraus, ac nid oes ond ychydig o drafferth yn ei 
gylch ar ol y flwyddyn gyntaf; a chydag ychydig o 
Swedes, a haner neu chwarter erw o fangles, er bod yn 
y mborth gauaf, gwnaiff ateb yn dda i amaethwr bychan ; 
a gwnaiff yn fynych hebgor yr angenrheidrwydd am 
fresych a llysiau ereill, 



GOSOD TIR AT £1 BORI. 



141 



GOSOD TIR AT EI BORI. 

Y peth mwyaf pwysig mewn parotoi tir er cael ei 
bori yw, ei lanau a'i frasau yn dda ; a'r dull cyffredin, 
a hwyrach y goreu er dwyn hyn oddiamgylch, yw yn 
gyntaf gosod cnwd o fangles, erfin, neu glorori, a'u 
glanau a'u trafod trwy yr haf er diwreiddio pob chwyn. 
Yn y gwanwyn canlynol, gosoder ynddo naill ai haidd 
neu geirch, ac wedi llyfnu digon arnynt hauer yr hadau, 
a thyner oged ysgafn drostynt. Yna rholier, ac os 
bydd y tir yn naturiol wydn a glydiog, byddai yn dda 
tynu oged ysgafn drosto ar ol y rholer, yr hyn a attal 
yr wyneb rhag caledu a thorthi. 

Os bydd y tir yn cael ei fwriadu i fod yn borfa 
baraus, byddai haner llestraid o ryg-wellt Italaidd, a 
llestraid o'r cyffredin, haner llestraid o ddail troed y ceil- 
iog, tri phwys o feillion gwynion, ac un pwys o'r rhai 
cochion, a dau bwys o'r ych-laswellt, yn gymhwys- 
edd rhagorol ac yn ddigon er hau erw ; ond gellai 
ychydig o trefoil ac eis-laswellt fod hefyd yn fuddiol. 

Os na fydd yn cael ei fwriadu i fod yn dir pori ond 
yn unig dros ddwy neu dair blynedd, mae y rhygwellt 
Italaidd yn rhagori ar bob math arall yn ddiamheuol ; a 
thri llestraid o hwn, gyda dau bwys o feillion gwynion, 
a phum pwys o'r rhai cochion, yn ddigon er hau erw. 
Os bydd y tir yn gryn fras ac yn lan, gwnaifF rhyw faint 
yn llai o had y tro ; ac os bydd yn ddrwg ac heb ei 
lanau i'r graddau y dylai, bydd rhyw faint yn chwaneg 
yn angenrheidiol. 

Y dull uchod yw y mwyaf cyffredin o barotoi tir 
pori ; ond dewisa Uawer hau yn yr hydref, ar ol brynar, 
neu gnwd brynar. Yn y cyfryw amgylchiad, byddai 
cnwd o erfin cynar wedi ei achlesu yn dda, a'i fwyta 
ymaith gan ddefaid yn barotoad rhagorol er gosod 
hadau, y rhai os yn bosibl a ddylent gael eu hau yn 
Medi. Yna byddant yn sicr o egino a tU^fo 



142 



LLtMv 



a dyfod yn gnwd o laswellt cynar yn y gwanwyn dy- 
fodol. Ond pa ddull bynag a arferir, dylai y tir gael ei 
lyfnu a'i ffaethu yn dda ; ac ar ol i'r had gael ei baa, 
dyUi gael ei rolio i'r eithaf er cydio a gwastad&u yr^ryseb. 

Mae rhywogaeth yr bad i ymddibynu i raddau inawr 
ar natnr y tir$ ond ni ellir bod yn rby ofalus am fod jt 
iiadau yn sicr o fod yn dda, gl&n, a pirar. Rbyg- 
gwellt parcel, ych-wellt, trefoil, a meilMon gwynion, 
yw y detboliad penaf er bod yn borfa bar&ua ; ond 
pan Ha byddo yn eael ei fwriadu ond dros bedair blyn- 
edd, y prif lysienyn yw y feillionen goeh gyda cbymysg- 
iad o ryg-weltt Italaidd a chyffredin. 

I gae fyddo yn cael ei fwriadu i fod yn d* perl am 
bedair neu bum mlynedd, canmoli* y cymhwysedd can- 
lynol r — 12 pwys o feillion eoehion ; 6 pwys o feiMion 
gwynion ; 4 pwys o trefoil ; 2 bwys o eis-laswelk ; 2 
becaid o ryg-wellt; ac weithiau chwanegir ychydig o 
yeb-kswellt ac o ddail troed y eeiliog. Mewn trefn i 
sierau cnwd da o laswellt bon-dew y flwyddyn dyfodel, 
dylai o 80 i 40 pwys o'r oymysgedd bwn gael ei baa 
yn mbob erw. 

LLIN. 

Mae llin yn dyfod o dan y desgrifiad a roddasem o 
" Gnydau Gwyrddlas," ond nid ydyw bob ameer yn 
cael ei gyfrif yn un o bonynt. Geill, er hyny, bob 
amser wneud i fynu ran o gylcbyniad, ac mae wedi bod 
yn cael ei amaethu felly yn Flanders mewn belaeth- 
rwydd am lawer o flynyddoedd, ac felly i raddau mawr 
yn yr Iwerddon. Nid oes un cnwd yn gofyn cymaint 
o lafur, nac un yn talu yn well i'r amaethwr am y gofal 
a gymerir yn ei gylcb ; a pban yr ystyrir y symiau 
mawrion a delir yn flynyddol am ein llin tramor, tra y 
mae ein tiroedd ni yn taro gystal er dwyn llin, a'r eiddynt 
hwy, ymddengya fod helaethiad ei amaethiad yn besh o 



143 



Y tir goreu er dwyn llin yw roarkiir rhydd — heb fo<l 
yn gleiog na grafelog, ac yn hawdd ei ffaettru. Tir 
wedi ei frasau a llawer o achles a achosa iddo dyfu yn 
rhy rongc ac i ddyfod yn gwrs alias o'r cribau. Codir 
y llin goreu ar ol ceirch, mewn tir meillion neu borfa, 
os eaiff ei droi i lawr mewn calon dda. Ceir weithiau 
gnwd da mewn sofl wenitb ar ol cloron ; ond nid yw 
byth yn beth dymunol i hau llin yn union ar ol cloron 
neu erfin, pan fyddo y tir wedi cael cyflawnder o achle*. 

Mewn parotoi y tir dylid bod yn ofalus ar ei fod yn 
ddwfh, yn deg ac yn lan oddiwrtb chwyn. Hyn a ellir 
ei wneud yn unig trwy ei aredig ddwy waitb, cyn neu 
yn y gauaf, a'i lyfnu yn dda bob tro er dynoethi y 
chwyn i'r rhew, ac yna ei aredig a'i lyfnu yn y gwan- 
wyn ychydig o wythnosau cyn ei hau, fel y gallo pob 
chwyn gael eu hollol ddyfetha cyn goaod yr hadau yn 
y tir. 

08 bydd y tir yn wydn, dylid defhyddio y rholer ar 
ol yr oged er dryllio y cnapiau, yna cyn hau tyner had- 
oged fechan drosto, neu ynte un fyddo a dannedd byr- 
ion ac agos at eu gilydd er Uyfnu yr wyneb. Ar ol hau, 
bydd dau dro i had-oged yn ddigon er cuddio yr had, 
yna rholier hwynt. Os na bydd y tir yn sych naturiol, 
bydd rhaid tynu rhych i'r dwfr yma a thraw ar hyd-ddo. 
Mae amaethwyr Holland yn hau yn dew, trwy hyny 
cant lin teg, a'r gwrysg yn dwyn ond ychydig godau, 
daw yr hadau oil yn addfed ar unwaith ; tra pan heuir 
yn deneu, mae'r llin yn arw, a'r brigau yn golfenog, a'r 
hadau a pheth yn addfed a pheth yn leision. 

Ni ellir bod yn rhy fanwl gyda chwynu llin. Hyn 
yw un prif achos o ragoroldeb llin Holland a Belgium ^ 
nis goddefir yno i un -chwynyn bach na mgwr heb ei 
dynu ymaith, ac y mae y cnwd yn talu yn dda am yr 
holl drafferth a gymerir yn ei gylch. Pan dyfo y Uin 
i oddeutu tair raodfedd o uchder, dylent gael eu chwynu. 
Mae'r chwyn wyr yn ei sathru yn ami wrth eistedd \ 
lawr i chwynu, ond dylent gywver^d <*v 



144 



LLIN. 



ysigo, neu ei nydd-droi yn ol ac yn mlaen ; gwna hyny 
anafu y gwrysg ieuanc, y rhai a adfywiant ond yn 
anaml, tra wrth ei gwaagu yr un ffordd gwnant yn fuan 
godi i fynu drachefn. 

Yr amser i'w dynu yw pan fyddo y gwrysg ychydig 
mwy na haner melynu, a'r dail yn colli. Pan ei tyner 
yn las, ymddengys y llin yn decach, ond bydjd yn 
wanach, ac yn ysgafnach. Os bydd rhyw faint o'r 
cnwd wedi cwympo, dylai gael ei dynu a'i gadw ar 
wahan ; a dylid bod yn ofalus i bigo ac i gadw yr hir, 
y canolig, a'r byr, ar y neilldu. Mae hyn yn cael ei 
wneud gyda manylwch ar y Cyfandir, ac y mae hyn yn 
foddion i chwanegu ei werth i'r nyddwr, ac o ganlyniad 
i'r amaethwr. Ni ddylai llin byth gael ei dynu pan yn 
wlyb ; a dylai gael aros dau neu dri diwrnod yn dasgelli 
neu yn ysgybau by chain, cyn ei roi yn ngwlych ; a 
dylai yr ysgubau gael eu clymu yn llaes iawn. 

Dylai gael ei wlychu a dwfr tyner. Y ffordd oreu 
y w llanw y pwll o afon neu ffrwd, yna attalier y dwfr, a 
gwlycher mor gynted ag y myner ; ond os na ellir cael 
ond dwfr ffynnon caled, llanwer y pwll wythnos cyn y 
gwlycher, fel y gallo yr haul -a'r awyr ei dwymo a'i 
dyneru. Na adawer i ddim dwfr newydd ddyfod i 
raewn ond er diwallu y colliant, yr hyn a ddylid bod 
yn ofalus rhagddo. Yn Holland maent yn gosod y llin 
yn agos yn syth yn y dwfr, a'i ben i lawr ; yna gor- 
chuddiant ef a 11 aid, ac mewn rhai manau ag ystyllod, 
wedi eu gosod mewn ^frame 9 er cadw allan y goleu. 
Gall gwellt glan wneud y tro llawn gystal, ond ei wthio 
i lawr a thywyrch neu geryg ; a gwnaiff y gwellt achles 
rhagorol yn y caniyniad, wedi ei lenwi a dwfr llin. 

Dylai pob amaethwr llin fod yn gwybod pryd y byddo 
wedi ei briodol ddyfrau, gan fod hyn yn beth o bwys yn 
ei driniad. Ni ellir yn iawn roddi cyfarwyddiadau ar y 
pen hwn, gan fod yr amser yn amrywio yn ol natur y 
dwfr, sefyllfa y tywydd, ac addfedrwydd y llin pan 
dynwyd ef. Mae yr amser axor^io o chwech neu 



LL1N. 



145 



saith, i ddeuddeg neu bedwar diwrnod ar ddeg ; hwyrach 
mae yr amser priodol mewn achosion cyffredin fyddai 
rhwng y ddau eitbafion hyn. Golcher y llin mewn 
dwfr glan wrth ei gymeryd allan o'r pwll, yr hyn a'i 
gwna i gyd yr un Uiw. 

Gellir sylwi yma fod pob barilaid o ddwfr o'r pwll 
llin yn gyiartal i lwyth o achles beili, er ei daenu ar 
hyd wyneb y tir. Dylai y dwfr bwn, gan hyny, gael 
ei gadw i'r tir yn ofalus, ac na ollynger diferyn o hono 
i golli. 

Mae pob amaethwr llin yn gwybod pa bryd y bydd yn 
barod i'w godi, yr hyn a ddylai gael ei wneud ar ddiwr- 
nod sycb, a pha sychaf, goreu yn y byd. Mae llawer 
o golled yn y felin pan na fyddo y llin yn eithaf sych. 
Os na bydd yn cael ei gymeryd i'r felin yn union, 
gwnaifF wellau wrth osod y dasau bychain yn ysgafn 
ar ei gilydd, a cheryg neu ddrysi yn y gwaelod, fel y 
gallo yr awyr fyned danynt. 

Mae melina a llaw-risglo yn orchwylion gofalus, y 
rhai sydd yn cael sylw manylaf gan amaethwyr llin ar 
y Cyfandir. Dylid cymeryd gofal mawr gyda rholio 
llin. Y mae i fyned trwy wahanol fathau o rollers, o 
amrywiol gafniadau o fawr hyd fychan, fel y gallo y 
paladr gael ei ddiyllio yn fan ; yr hyn a'i gwna yn 
hawddach i'w risglo, ac yn llai darostyngedig i gael ei 
afradu; oblegid y cyrs hirion heb eu dryllio sydd yn 
rhwygo ymaith y llin. Dylid cymeryd yr un gofal 
hefyd gyda thori llin er ei law-risglo. 

Mae arbed yT had hefyd o bwys mawr. Ar y Cyfan- 
dir, inaent yn codi llin da a hadau da oddiwrth yr un 
cnwd. Eu dull cyffredin yw sychu y llin ar y cae, fel 
llafur, a'i helrai hyd y gwanwyn dyfodol. Os ei bwr- 
iedir i'r felin-olew, dylai fod yr hadau yn agos addfed ; 
a dywed y Dutch, y gellir gwneud hyn heb fod y llin 
ddim gwaeth. Pa un bynag a fyddo yr had yn addfed 
neu beidio, bydd yn afradaeth digywilydd ei adael i 
bydru, pan y gellir gwneud o hono ymboxtb. \asst ^sxsc 
11 



146 COft-FWYDO, NBU LAS BOETHI. 

weddol i anifeiliaid. Nid oes dim sydd yn well er 
rhoddi llaeth ac ymenyn, ac at besgi ; ond dylai bob 
amser gael ei falu, a hyny gyda y codau, gan fod yr 
hadau eu hunain yn debyg o ryddau gormod ar yr 
anifeiliaid. 

MER-HELYG. 

Pa gymaint o dir gwlyb anial a ellir gwneud elw o 
hono, pe'i plenid a mer-helyg, y rhai sydd mor ddefn- 
yddiol i'r amaethwr, ac yn fynych mor fuddiol i'w 
gwerthu ! Clwydau, basgedi, a llawer o amry wiol beth- 
au defhyddiol, a w*neir oil o'r blaguryn bychan bwn ; 
yr hwn, er ei fod mor dyner ac ystwyth, eto mae yn 
galed yn ei dyfiant ; ac y mae yn anhawdd cyfrif beth 
yw'r achos na bai yn cael mwy o sylw ac amaethiad 
cyffredinol. 

Dylai y toriadau gael eu cymeryd o gangenau cryf 
iachus, a'u planu yn Chwefror. Dylai y tir gael ei 
gadw yn lan, ac yn weddol o sych, am y ddwy flynedd 
gyntaf ; ar ol hyny gwnant ddod yn mlaen eu hunain 
neb ond ychydig o ofal am danynt mwy ; ond ni wna 
y fer-helygen ffynu, ac nis dylai gael ei phlanu lie 
byddo dwfr llonydd yn aros am unrhyw yspaid o amser. 

Os ei plenir mewn tir gwlyb masw, dylai gael 1 4 pwys 
o farl, clai, neu bridd yn gyntaf, i'r dyben o'i gydio, ac 
i'r m6r-helyg i dyfu yn well. Pan ei trinier yn iawn, 
mae cymaint a £14 yr erw yn ami i'w gael oddiwrth 
blanigfa o f&r-helyg, ac y maent yn gyffredin yn cael 
ei tori bob tair blynedd. Y m6r-helyg melynion yw y 
goreu at fasgedi ; ond y fath gyffredin yw y caletaf, ac 
atebant yn dda braidd i bob pwrpas. 

COR-FWYDO, NEU LAS-BORTHI. 

Cor-fwydo, neu Las-borthi, yw bwyda anifeiliaid yn 
y ty a chnydau gwyiddlaa. Trwy boll Switzerland a 



COR-FWYDO, NEU LA8 BORTHI. 



147 



Fflanders, cedwir rhan fawr o'r anifeiliaid yn wastad yn 
y ty, ac fe'u bwydir a glaswellt wedi ei dori, meillion, 
neu rhyw ymborth gwyrddlas arall ; yr hyn sydd yn 
ddull buddiol iawn er casglu achles rhinweddol, yn 
gystal ac er porthi y gwartheg blithion, ac ereill o'r 
anifeiliaid. 

Gwnaiff anifeiliaid ieueinc, gan eu bod yn gofyn ym- 
arferiad, yn gyffredin dyfu yn well ac yn fwy bywiog 
wrth bori allan, na phan eu cyfyngir i dy neu fuartb ; 
ond y mae gwartheg yn annyoddefus i wres, " pan fyddo'r 
haul yn poethi a'r cacwn yn brathu," ac y mae eu bwyda 
hwy yn y ty yn cbwanegu eu llaetb, a thrwy hyn hefyd 
y cedwir ac y chwanegir yr achles. 

Mae gwres a gorphwysdra yn anghenrheidiol er pesgi 
pob anifail, ac fe ddiogelir yr hanfodion hyn wrth las- 
borthi. Gwnaiff eidion fwyta Uai o fwyd wrth ei fwy da 
yn y ty, ac fe wnaiff besgi lawer yn gynt na phe bai yn 
pori allan ; mae y gwahaniaeth hwyrach oddeutu yr 
haner yn ffafr glas-borthi. Mae gwres ac oerfel — cyf- 
newidiadau yr hin — yn efFeithio ar anifeiliaid ar y meus- 
ydd, oddiwrth yr hyn y mae y rhai sydd i mewn yn 
cael eu diogelu; ac y mae ymgyffroad yn rhwystro 
tewychiad. Gellir cymhwyso hyn at ddefaid, moch, a 
chreaduriaid plyfiog ; ac ni ddylai byth fod yn ddisylw 
gan yr amaethwyr synwyrol. 

Mae ceffylau ac uchain gwaith yn cael eu buddioli 
yn fawr trwy las-borthi, gan fod hyn yn arbed y draft- 
erth iddynt o gasglu ymborth ar ol bod yn gweithio. 
Gwnant hefyd ddiwallu eu hunain yn gynt, ac o gan- 
lyniad, cant fwy o amser i orphwys ; a gorweddant 
lawer yn well mewn ystabl neu luest, gyda digon o 
sarn danynt, nag y gwnant ar y cae, lie mae cynifer o 
bethau i'w hafionyddu. 

Mae bustych, wrth eu bwyda yn y ty, yn dyfod yn 
yn fwy hywedd at waith, ac fe'u hachubir oddiwrth 
lawer dam wain ac afreolaeth. Mae maintioli a chy- 
medrusrwydd yr anifeiliaid a bottVdt ^^^^\x^V\\v 



148 



COR-FWYDO, NEU LAS BORTHI. 



yn dangos gwnaiff y rhai a gedwir felly, ragori ar y rhai 
a adewir yn agored i gyfhewidiadau y tywydd, ac am- 
gylchiadau ereill cysylltiedg o bod allan, hyd y nod yn 
y lleoedd goreu. Gellir glas-borthi moch a meillion 
gyda buddioldeb ; ac i'r perwyl hwn yn unig, dylai fod 
dernyn bychan o feillion wrth bob cotty. 

Wrth gor-fwyda, dylai yr ymborth gael ei roi yn ami, 
ac yn ychydig ar y tro. Trwy drefnus amrywiaetb, a 
cbyson ddiwalliad o ymborth, pesgir lawer yn well na 
thrwy fwydiad afreolaidd, pa mor dda bynag fyddo y 
bwyd, neu yn mba helaethrwydd bynag y rhodder ef. 
Mae rhoi gormod i greadur, cynddrwg a'i adael heb 
ddim ; a gwnaiff effeitbio yn debyg yr un fath. Ar yr 
ymddangosiad lleiaf o ddiffyg awydd at fwyd, dylai y 
dognau gael eu Heiau. 

Geill yr anifeiliaid gael rbyddid y clos er cael awyr 
ac ymgyffroad ; ond pan eu cyfyngir yn bollol i'w corau, 
gofaler eu cadw yn sych ac yn lan. Gadael i wartheg 
neu anifeiliaid pasgedig i orwedd neu sefyll mewn lie 
gwlyb, neu aflan, fyddai yn niweidiol iawn — gwnai 
leiau llaeth y naill, ac attal tewychiad y Hall, ac amharu 
iechyd y ddau. Ni ellir bod yn rby ofalus yn y golyg- 
iadau hyn. 

Pan gyfnewidier lluniaeth gwartbeg yn ddisymwth o 
fwyd sycb i ir, maent yn debyg o niweidio eu hunain, 
ar y cyntaf, trwy fwyta o'r ymborth gwyrddlas yn rhy 
awyddus ; o herwydd paham dylid gofalu na chaffont 
ormod ar unwaith, ond rhodder iddynt ychydig yn ami. 

Dylai meillion gael ei rhoi bob yn ychydig ar y 
cyntaf, oblegid os rhodder hwynt i ormodedd, neu yn 
wlyb, byddant yn debyg o achosi chwyddiant. Tybir 
fod hyn yn cyfodi oddiwrth wynt a genedlir gan ym- 
weithiad y meillion yn nghylla yr anifail ; ac oddieithr 
i gynorthwy buan gael ei estyn, dichon iddo achosi 
marwolaeth. Dylai meillion gael eu tori y dydd o'r 
hlaen, cyn eu rhoddi i'r anifeiliaid, ac yna yn gyffredin 
•»/ wnant eu chwyddo ; ond os togw^flAikyu gymeryd 



COR-FWYDO, NEU LAS BORTHI. 



149 



He, gwnaiff haner peint o ul a llonaid wy o dar, neu 
bwys o halen yn gymysgedig a dwfr, roddi adferiad 
buan. Dylai gwellt gael ei roddi gyda meillion, fel 
gogawr, yr hyn a wnaifF attal rhyddni gormodol. 

Mae y buddioldeb a ddeillia oddiwrth gor-fwydo yn 
fawr iawn. Gellir cadw yr un nifer o anifeiliaid ar 
gynyrch llai na haner y tir a fyddai yn ofynol pe 
byddent yn cael eu gollwng allan i bori ; ac nid yw hyn 
ond ail beth mewn cymhariaeth i'r hyn a geir trwy y 
mawr chwanegiad o achles ffrwythlon. Gellir defn- 
yddio y gwrtaith a gesglir trwy las-borthi yn y ty, ac 
ar y clos, i unrhy w bwrpas, yn ol ewyllys yr amaethwr ; 
ond pe gadewid i'r anifeiliaid i bori ar y meusydd, 
collid neu afredid ef i raddau mawr. 

Er sicrau yr holl fanteision o gor-fwyda, pa fodd 
by na g> gyda golwg ar iechyd a chynydd yr anifeiliaid, 
a chasgliad gwrtaith, mae yn anhebgorol fod y lluestai, 
y corau, a'r lleoedd o gwmpas, wedi eu trefnu yn briodol, 
fel ag i arbed trafferth, diogelu cynesrwydd a chysur yr 
anifeiliaid, a rhagflaenu yr afradaeth lleiaf o'r tail a'r 
bis wail. Dylai y bis wail gael ei gadw mewn pydewau, 
a dylai y beili gael ei ddyfnau a'i gafnu, fel ag i gadw i 
mewn bob gwlybwr oddiwrth y tail, fel na choller dim 
o hono. 

Nid yw yr arferiad o las-borthi da, naill ai wedi eu 
cylymu mewn corau neu luestai, neu ynte yn y buarth 
yn rhyddion, ddim yn beth mor gyffredin a cheffylau ; 
ond gan ei bod yn ateb i fwyda ceffylau yn y stabl, ni 
all fod un rheswm paham na wnai borthi da yn y beudy 
ateb hefyd. Gellid defnyddio unrhyw gymaint o feill- 
ion a chnydau gwyrddlas ereill yn y dull hwn er elw 
mawr i'r amaethwr, yr hwn bob amser sydd ag eisiau 
mwy o achles arno nag a eill gael oddiwrth wellt yn 
unig ; ac y mae yn amlwg y cesglir llawer mwy o achles 
trwy yr arferiad hwn nag mewn unrhyw ffordd gyffredin, 
a bydd hefyd yn llawer mwy rhinweddol. Yn mhellach, 
gwneir arbed haner y bwyd wrtb i&v\witiQ\, 



150 C0k-FWYD0, NEU LAS BORTHI. 

Pan fyddo anifeiliaid yn cael eu glas-borthi mewn lie 
agored, dylai fod lluestai wedi eu gosod i fynu yn rhyw 
fan cyfleus, er eu cysgodi rhag yr haul a'r gwlaw. 
Gellir gwneud hyn yn hawdd gydag ychydig draul, 
trwy yru polion yn y ddaear a llenwi rhyngddynt ag 
eithin, neu wrysg coed, o ba rai cangau o ffinydwydd 
yw y goreu. Gwnaiff lluestai wedi eu gwneud felly 
ateb y pwrpas am dymor ; er pe'u gwneud a gwell 
ddefhyddiau byddent, o gwrs, yn fwy paraus a chy- 
flawn. 

Er prawf o'r buddioldeb sydd yn deilliaw oddiwrth 
las-borthi, gellir gosod gerbron fel canlyniad i'r ym- 
cbwiliad manylaf, ddarfod i erw a baner o feillion coch- 
ion gadw chwech o wartheg blithion am 64 diwrnod, a 
phob buwch yn cael 168 pwys o feillion bob dydd, yn 
gwneud i fynu yn y cwbl 33J tunell oddiwrth erw a 
haner o dir yn ysdod byny o amser ; ac yr oedd gwertb 
yr acbles a ddarfu i chwech buwch felly ei gynyrchu yn 
fawr iawn. Mae achles, mewn gwirionedd, yn cyfan- 
soddi un o brif adnoddau golud yr amaethwr ; eto trwy 
ddiystyrwch rhy gyffredin, neu gamddefnyddiad o'r 
elfen bwysig hon o fFrwythlonrwydd, pa faint yw y 
golled ddirfawr mae nid yn unig yr amaethwr, ond 
hefyd yr boll wladwriaeth, yn gael bob blwyddyn ! 

Prif bwnc pob amaethwr synwyrol ddylai fod i wellau 
ei amgylchiadau ei hun trwy wellau ansawdd ei dir ; ac 
megys nas gellir gwneud hyn heb achles, ac na cheir 
achles heb anifeiliaid, mae yn beth o'r pwys mwyaf pa 
fodd i'w cadw yn y modd mwyaf trefhus, ac i wneud 
mwyaf o honynt, a pha fodd y gellir cael mwyaf o 
achles oddiwrthynt. 

Mae profiad yr amaethwyr goreu yn mhob gwlad yn 
dysgu mae trwy godi cnydau gwyrddlas, megys meill- 
ion, rhyg-wellt, facbys gauaf a gwanwyn, erfin gwyllt- 
ion, lucerne, maip, mangles, moron, a bresych, y 
gwnaiff y tir na wnelo braidd gadw un fuwch yn yr 
haf ar ei borfa dlawd, trwy osod\ad itaoludd o'r cnydau 



COR-FWYDO, NEU LAS BORTHI. 



151 



uchod, gadw tair trwy yr holl flwyddyn, ond iddynt 
gael eu cadw a'u bwyda yn y ty ; ac yn mhellach, y 
bydd yr achles a gynyrchir gan un o'r gwartheg hyn 
trwy ei bwyda felly, a chael digon o wellt dani, yr hwn 
a arbedir trwy ddefnyddio gwell ymborth, yn gyfartal 
i'r hyn a gynyrchir gan dair buwch trwy bori allan yn 
yr haf, a'u cadw wrth ychydig danynt yn y gauaf heb 
ddim ond gwellt a gwair i'w fwyta. 

Gan hyny, os gellir cadw tair buwch fel hyn yn y ty 
trwy y flwyddyn oddiwrth gynyrch tir na wnelo braidd 
gadw un fuwch yn yr haf trwy ei bori, ac os rhydd un 
fuwch, trwy ei bwyda yn y ty, gymaint o achles a thair 
trwy bori allan, ymddengys y gallai unrhyw ddyn, yr 
hwn nad yw yn awr yn abl i gadw ond un fuwch, fod, 
trwy fabwysiadu y dull hwn, yn abl i gadw tair, a phob 
un i gynyrchu cymaint o achles a thair yn y llwybr 
cyffredSn ; y cai gymaint naw gwaith o achles fel hyn 
ag y cai yn yr hen ddull. 

Mae 60 pwys y dydd o fangles neu erfin yn ddigon i 
un fuwch. Dylent gael eu golchi yn lan, a'u tori yn 
dafellau mawrion cyn eu rhoddi o flaen y da ; pe'u 
tored yn dameidiau by chain, crynion, neu ysgwar, 
byddai mwy o berygl o dagu na phan eu torir yn daf- 
ellau mawrion. Byddai ysgwyd ychydig o halen dros 
y gwreiddau ar ol eu tori yn fuddiol iawn, gan gymeryd 
gofal, er hyny, i beidio rhoi gormod. Ac yn wir, byddai 
darn o graig-halen i'r anifeiliaid iddei llyfu, bob amser 
yn fuddiol er gwellau eu hiechyd a'u gwedd. 

Mewn bwyda y gwartheg, dechreuer am chwech o'r 
gloch yn y boreu gydag erfin, ffacbys, meillion, neu 
ymborth gwyrddlas arall, yn ol y tymor ; ac yna rhodder 
iddynt ddogn drachefn pob dwy awr hyd y nos, gydag 
ychydig o wair rhwng bob un ; hyny yw, chwech pryd 
o ymborth gwyrddlas, a phump o wair, bob dydd, yn 
nghyd a gwair dros y nos. Bydd^flau bwys o wair yn 
ddigon ar y tro, a phedwar dros y nos ; yr hyn a wna 14 
pwys yn y 24 awr. Dylai y gwartheg gael dwfr ddws 



152 COR-FWYDO, NEU LAS BOftTHI. 

waith yn y dydd. Ni chrybwyllir dim yma am lucerne, 
mangles, maip, bresych, neu ryg-wellt, y rhai oil a 
ddefnyddir er cor-fwyda; ond y maent oil yn cael 
sylwi arnynt bob un dan ei ben neillduol. 

Mewn glas-borthi, dylai'r anifeiliaid bob amser gael 
cyflawnder o ddwfr da, a dyn gofalus i edrych ar eu 
holau, ac fw diwallu ag ymborth yn rheolaidd. Mae 
ffacbys, neu erfin gwylltion, wedi eu hau ar wahanol 
amserau, er eu tori y naill ar ol y Hall, pan fyddo meill- 
ion yn darfod neu yn myned yn rhy addfed, yn ddefn- 
yddiol iawn, gan y gwnai gwartbeg blithion, oni bai 
hyn, gilio yn eu llaeth. Yn Holland, mae y gwartheg 
sydd yn cael eu bwyda i mewn yn cael eu dyfrau a 
dwfr wedi ei gymysgu ag olew-deisenau, blawd rhyg, 
neu flawd ceirch ; a rhoddir iddynt befyd ryw gymaint 
o halen, yr hyn sydd yn llesiol i'w hiechyd, ac yn 
chwanegu ac yn gwell&u eu llaeth. 

Mae yr oil o'r gwellt a gynyrchir ar y tir yn perthyn 
yn gyfiawn i'r anifeiliaid ; ac fe'i defnyddir yn sarn 
danynt pan fyddo erfin a chnydau gwyrddlas ereill yn 
cael eu darparu er bod yn ymborth. A'r gwellt chwa- 
negol a godir ar y tir trwy chwanegiad yr achles a geir 
fel hyn oddiwrth yr anifeiliaid, a geidw yn mlaen ar 
gyfer cynydd eu nifer er eu diwallu a digon danynt. 

Mae rhai pobl ddeallus wedi cyfrif fod haner erw o 
dir yn ddigon i gadw buwch trwy y flwyddyn ; ac y 
mae y diweddar Mr. Cobbett wedi dyweud fod chwarter 
erw yn ddigon ; ond fe allai na ellir ymorphwys yn 
hollol ar un o'r dywediadau hyn. Ond beth bynag, y 
mae yn sicr y gellir arferyd cor-fwydo gydag elw mawr 
i'r amaethwr, ac yn fwy neillduol i'r amaethwr bychan ; 
a pha mor gamweddus gan hyny yw gadael dwy neu 
dair erw o dir i gael ei afradu mewn porfau un creadur 
yn yr haf, a'i gadael i ddihoni trwy y gauaf ar wair 
neu wellt ! Mewn gwirionedd, gwnaiff yr amaethwr 
fwy o elw oddiwrth ei wartheg o'u bwyda yn y ty ar 
ymborth tr, a thalu ardreth gyffo&m wn ei dir, nag a 



COR-FWYDO, NEU LAS BORTHI. 



153 



wnaiff oddiwrthynt o'u cadw yn y dull cyffredin ar 
borfa, gwair, a gwellt, a chael ei dir am ddim. 

Dylai gwartheg, pan gedwir hwynt yn y ty, gael eu 
ysgrafellu a'u glanau yn ofalus, yr hyn sydd yn han- 
fodol er iechyd yr anifeiliaid, a gwnaiff chwanegu eu 
llaeth yn fawr. Ni ellir cymeryd gormod o drafferth 
gyda golwg ar hyn. Mewn gair, dylai pob eidion fyddo 
yn cael ei gor-fwyda gael ei drwsio a'i ysgrafellu mor 
ofalus ag unrhyw geffyl. Ni ellir trafod a chanmol 
gormod ar y gwartheg bHthion ; ac yn wir, gellir dyweud 
yr un peth am bob creadur. 

Na ollynger us y llafur i golli. Os bydd y gwartheg 
yn cael eu cadw ar fwyd sych am dymor, mae y cyf- 
newidiad oddiwrth laswellt, neu gnydau gwyrddlas, yn 
debyg o efFeithio arnynt; aiff y tail yn sych, saif eu 
blew i fynu, ac oddiwrth sefyllfa rwymol y coluddion, 
daw yn mlaen glefydau, y rhai weithiau a ddybenant yn 
marwolaeth yr anifail. Yn awr, us yw y feddyginiaeth 
oreu yn y cyfryw amgylchiadau, os caiff ei ferwi yn dda, 
a'i gymysgu a chloron wedi eu pwnio, a rhyw hadau 
neu fran er ei wneud yn flasus. Gwnaiff llestraid o'r 
cymysgedd hwn, nos a boreu, agor y coluddion,- a 
gwneud i'r croen edrych yn llyfn ac iachus, a hefyd 
chwanegu y llaeth. Pan na ellir cael us llafur, gwnaiff 
gwair neu wellt wedi ei dori y tro. Ni ddylai y cy- 
mysgedd fod yn rhy sych, ond yn hawdd ei droi oddiam- 
gylch a Haw. Gellir rhoi mwy o gloron gyda buddiol- 
deb yn y dull hwn nag un dull arall ; ond rhaid iddynt 
gael eu berwi ar wahan, canys mae dwfr cloron yn 
niweidiol i anifeiliaid. Gwelleid y cymysgedd trwy roi 
ychydig o erfin Swedaidd ar ei ben, y rhai a ellid ferwi 
gyda'r us. 

Gwnaiff gwrysg ffa, ac unrhyw fath o wair neu wellt y 
tro, er eu tori i geffylau, gwartheg, ac anifeiliaid hesp- 
ion. O'i roi fel hyn, mae yn arbed y bwyd yn fawr 
iawn, ac y mae yn dda er iechyd yr anifeiliaid. Gydag 
offeryn i'r perwyl, ni bydd cu tori nemawr o orchw^L 



154 



COR-FWYDO, NEU LAS BORTfil. 



Hwyrach, y tybia Thai y gwnaiff gwartheg roi fwy o 
laeth pan yn pori allan na phan yn cael eu bwyda yn y 
ty. Ond y mae hyn yn gyfeiliornad hollol, oblegid pa 
leiaf o drafferth a fyddo ar y fuwch mewn cael ei hym- 
borth, mwyaf yn y byd a rydd o laeth ; ac y mae yr 
arferiad o adael gwartheg allan ar nosweithiau oerion, 
neu yn agored yn yr haf i'r gwres a'r pryfed ar hyd y 
dydd, yn sicr o fod yn niweidiol. Ar dywydd teg, os 
bydd rhaid, gellir hwyrach eu gollwng allan heb ddim 
niwaid; ond pryd bynag y byddo amgylchiadau yn 
caniatau, bydded i'r gogawr neu'r glaswellt gael ei 
ddwyn adref a'i roi i'r gwartheg yn y ty, gan adael yr 
anifeiliaid ieueinc i bori allan. 

Cyfrifer fod achles un fuwch yn gorwedd, ac yn cael 
ei bwyda yn y ty, yn ddigon i wyneb drwsio erw o dir ; 
tra y mae torn anifeiliaid, a'i adael ar hyd y borfa, yn 
niweidiol, oblegid etyl y tyfiant am dymor, ac yna 
cyfyd dwmpathau o laswellt garw, yr hwn ni fwyty yr 
anifeiliaid. Mae y rhan fwyaf o'r torn a deilrr ar y 
maesydd yn myned ymaith mewn mygdarthiad, ac yn 
cael ei gwbl golli ; ac y mae pryfaid a chylion yn magu 
ynddo a thano tra y byddo heb sychu i fynu ; ond pe'i 
cesglid at ei gilydd, a'i wasgaru mewn tymor priodol, 
gwnai gynyddu y tyfiant a ffrwythloni y tir. 

Yn Switzerland, mewn lleoedd mor uchel fel nad 
yw y llafur yn addfedu, mae gan yr amaethwyr, y rhai 
a ymddibynant yn benaf ar gynyrch eu gwartheg, 
yr anifeiliaid goieu ; gan eu bod yn ofalus yn nghylch 
croesi y rhywogaethau, a'u trwsio a'u bwyda yn gyson 
yn y tai. Tiroedd na byddent yn y wlad hon, oblegid 
eu bod mor Uethrog, ond porfa defaid neu eifr, sydd 
yno yn cael eu dyfrau, neu eu hwyneb drwsio, a'u 
cynyrch yn dal i'w cyson dori er bwyda yr anifeiliaid i 
mewn, y rhai a ddiwellir bob dydd a glaswellt ir ; a'r oil 
o'r achles a geir fel hyn er wyneb drwsio y tiroedd yn y 
gwanwyn, a'u ceidw mewn cyflawn frrwythlonrwydd. 
Mae'r un dull yn cael ei aiferyd yci xvgwledydd isel 



CHWYNU. 



155 



Belgium a Holland ; ac y mae y rhai hyn yn siamplau 
eithaf teilwng o gael eu hefelychu gan amaethwyr 
Prydain. 

CHWYNU. 

Pla yr amaethwr yw chwyn, ganfod pob tir, i raddau 
mwy neu lai, yn cael ei ddifwyno a hwynt. Maent o 
did math : blwyddol, dwyflwyddol, a pharaol. Ni fydd 
y cyntaf fyw ond un flwyddyn, ac fe'u dyfethir yn 
hawdd trwy frynaru a chwynogli yn yr haf ; ond dylid 
gofalu, er hyny, na fyddo hyn yn cael ei esgeuluso cy- 
hyd fel ag i roddi amser iddynt i hadu, neu i flodeuo, yr 
hyn a ddiffrwytha y tir. Dylid tori y rhai dwy flwyddol 
ymaith o hyd fel y byddant yn tyfti, a chan gael fel 
hyn eu rhwystro i hadu, ceir yn fiian wared o honynt. 
Ond mae y rhai paraol yn fwy anhawdd eu dyfetha, 
oblegid nid yw eu tori hwynt ymaith yn unig, fel y 
byddant yn ymddangos uwchlaw y tir, yn ddigon. 
Nid oes dim, mewn gair, ond mynych aredig a phigo 
ymaith y gwreiddiau a Haw, yn nghyd a braenariad, 
neu ynte gwrs o gnydau brynar, a wna gwbl lanau tir 
o'r fath yma. 

Ysgall sydd ddwyfiwyddol, a gellir eu dystrywio 
trwy eu tori wrth y ddaear dair neu bedair gwaith bob 
tymor; neu gellir eu tynu ymaith a Haw neu efail 
chwynu, gyda pha offeryn geill bachgenyn dynu crygyn 
mawr mewn diwrnod. Gwell fyddai i ychydig o'r 
llafur gael ei ddystrywio trwy anfon plant iddo i dori 
neu dynu yr ysgall, na'u gadael i dyfu ac i hadu. 

Rhedyn a ddystrywir trwy eu cyson dori, yn neill- 
duol os caiff ei wneud yn gynar yn y tymor, cyn y 
lleda eu dail ; ond os oes rhyw ddarn diffrwyth briwedig 
ar y tir, gellir gadael i'r rhedyn dyfu arno er eu rhoi 
dan yr anifeiliaid. Gwnant y tro fel hyn yn lie gwellt, 
a phan eu defnyddir felly, gwnant hefyd achles ffrwyth- 
lon a pharaus. 



156 



CHWYNU. 



Tafol. Dylid diwreiddio y rhai hyn a phal hir-gul 
fforchog. Gyda defnyddio yr offeryn hyn am awr neu 
ddwy bob dydd yn Gorphenaf ac Awst, cyn yr elont i 
hadau, gellir mewn dau neu dri thymor ddystrywio pob 
tafolyn oddiar y tir. 

Brat-chwyn sydd ddwyflwyddol, ac sydd raid eu 
dystrywio trwy eu tori cyn y blodeuont, gan y gwnaiff 
un pen, os gadewir i hadau, hau cae cyfan. Mae yr 
hen arwiredd, fod — 

" Un flwydd o hadu 
'N gwneud naw mlwydd o chwynu," 

yn cael ei wirio yn hyn, megys y mae fynychaf gyda 
phob chwyn ereill. 

Glaswellt-glwm, neu Gwialenig, neu Cwnsallt, Ni 
ellir cael gwared o'r rhai hyn ond trwy eu pigo a Haw ; 
ac hyd yn nod gyda'r llyfniad diweddaf ar ol hau, neu 
wedi i'r rhychiau cloron neu erfin gael eu gwneud, 
dylai gwragedd a phlant gael eu hurio er myned a'u 
basgedi dros y tir, os bydd wedi ei ddifwyno a'r chwyn 
yma, er pigo i fynu bob darn o'r gwreiddiau a ddig- 
wyddo fod ar ol, canys gwnaiff y gronyn lleiaf o 
honynt dyfu. 

Barog. Er nad yw hwn ond chwynyn blynyddol, eto 
y mae y mwyaf niweidiol a all fod. Dystry wia y meill- 
ion ieueinc trwy eu tagu bron gyda eu toriad all an. 
Trwy galchu, a thrwy adael y tir yn llonydd i'w bori 
am ddwy neu dair blynedd mae cael gwared o bono, 
neu trwy ymosod ar chwynogli a phigo y gwreiddiau a 
Haw. Sylwir yn gyffredin mae mewn tir fyddo yn cael' 
ei bilio yn ormodol y mae hwn yn tyfu. 

Berw'r-fam, neu Fa star 'd gwyllt, sydd yn niweidiol 
iawn i dir llafur, ac a welir yn mhob man yn Hedu ei 
flodau melynion disglair yn gynar yn yr haf. Nid oes 
modd ei ddyfetha ond trwy ei dynu a Haw ; a phan y 
byddo'r llafur tua throedfedd, dylid anfon gwragedd a 
phlant i'r cae i bigo i fynu gm^flAya. o hono ; gan 



CLODDIAU. 



137 



gymeryd gofal i ddamsang ond lleiaf ag a allant ar y 
llafur ; a dylai gael ei fynychu mor ami ag y byddo y 
chwyn yn ymddangos. Trwy bar&u fel hyn, gwnewch 
o'r diwedd orchfygu ygelyn, a sicr&u cnwd glan o lafur. 

Dail troed-y-fran, a Suran yr yd, Yr un rheol 
sydd tuag at ddyfetha y chwyn yma ag a gry- 
bwyllwyd uchod er cael gwared o'r glaswellt-glwm, — 
llaw-chwynu yw yr unig feddyginiaeth ; a dylai y 
gronyn lleiaf gael ei bigo i fynu ; oblegid gwnaiff 
mewn un flwyddyn dyfu yn blanigyn cryf, a thagu y 
cnwd, a gwneud chwynu y flwyddyn ganlynol yn 
ddwbl anhawddach. 

Nid yn unig dylai y chwyn yma gael sylwi arnynt 
mewn tir llafur, ond hefyd mewn tir pori ; a dylai y 
cloddiau gael eu glanau yn ofalus oddiwrthynt ; oblegid 
mae pob awel yn dwyn yr hadau yma a thraw ar hyd y 
maesydd, abydd yr holl drafferth yn ofer, oni thorir i lawr 
bob ysgellyn, tafolyn, &c, cyn y byddont yn dechreu 
hadu. Ni ddylai yr un chwynyn gael ei oddef ar un 
rhan o'r tir i ladrata ffrwythlonrwydd y pridd ; ac yna 
cai ei holl rym ei arferyd er meithrin y cnydau. 

Trwy chwynu yn ofalus gwneir nid yn unig hwylusu 
tyflant y cnydau, ond hefyd ddarparu achles erbyn y 
tymor dyfodol. Dylai yr holl chwyn gael eu casglu yn 
grygyn, ac mor fuan ac y dechreuant blaguro, troer 
hwynt drosodd, gan roi yr wyneb tu faes yn y gwaelod ; 
a pharaer i wneud felly hyd oni phydront, a thrwadl 
ddadgysgylltu yn bridd teg, yr hwn sydd cystal a'r tail 
goreu. Dylai eich plant a'ch gwasanaethddynion gael 
eu dysgu i beidio myned heibio i chwynyn, pa un bynag 
ai yn y cae neu ar yr heol, heb ei dynu a'i ddwyn i'r 
crygyn. 

CLODDIAU. 

Dylai pob cae fod wedi ei amgylchu a chlawdd, yr 
hyn sydd yn angenrheidiol er ei ddiogelu, pa un byna£ 



158 



CLODDIAU. 



ai tir pori neu lafur a fyddo. Mae cloddiau hefyd yn 
dda er cysgodi y tir mewn tywydd garw, ac er cynyddu 
tyfiant, canys ni ffyna unrhyw gnydau cystal mewn tir 
agored, ag mewn tir cauedig a chysgodol. 

Mae cloddiau yn cael eu gwneud mewn gwahanol 
ffyrdd, — palisau, muriau ceryg, cloddiau pridd & dyfi> 
fFos bob ochr, a pherthi drain neu goettrych, ydynt oil 
yn cael eu defnyddio yn ngwahanol ranau o'r wlad. 
Mae perthi drain yn fwy cysgodol nag un math arall, i < 
gnydau ac anifeiliaid, a gwant wellau golwg y wlad i 
raddau mawr, yn neillduol os bydd gwrychoedd wedi 
eu gosod bob yn ail a hwynt, yr hyn sydd yn gyffredin 
yn Lloegr. 

Nid oes un arwydd mwy sicr o ddiwydrwydd a 
threfnusrwydd ar dir, na gweled y cloddiau mewn 
cyweiriad da, a'r bylchau wedi eu caued i fynu yn 
ddestlus ; tra nad yw haner cyweirio neu gaued i fynu 
a men, neu aradr, neu oged, neu unrhyw ddull cyffelyb, 
ond arwydd sicr o fochyndra ac anhrefn. 

Cyn gosod y drain neu y coettrych, dylai y tir gael 
ei gloddio, a'r tywyrch eu troi a'u hwyneb i lawr, gan 
bigo yn ofalus bob gwreiddiau chwyn allan o hono ; a 
dylai gael ei gadw wedin yn lan oddiwrth chwyn, ac 
onide ni wna y planigion dyfu a thewau yn y gwaelod. 
Yr amser i'w planu yw naill ai yn gynar yn y gwan- 
wyn, neu yn ddiweddar yn yr hydref, nid yw o gymaint 
pwys pa un, a gall yr amaethwr ddewis ei amser ei hun 
yn ol fel y byddo goruchwylion ereill yn galw. Dylent 
gael eu gosod bedair modfedd oddiwrth eu gilydd ; a'r 
dull cyffredin o flurfio y perthi yw ffos a chlawdd, gan 
godi y pridd o'r blaenaf i wneud yr olaf. Nid yw 
gwreiddiau drain yn dueddol i fyned yn ddwfn, ond yn 
hytrach ymledu yn agos i'r wyneb, gan hyny ni ddylent 
gael eu gosod dan lawer o ddaear, onide ni wnant ond 
cranco yn lie tyfu. Os mewn tir llafur y byddant yn 
cael eu gosod ni bydd achos eu hamgau, ond os mewn 
tir pori, rhaid rhoi cledrau a p\\o\\oxi, t^u ryw beth o'r 



CLODDIAU. 



150 



cyffelyb o'u cwmpas, er cadw y planigion ieueinc rhag 
cael eu bwyta gan yr anifeiliaid, yr hyn fydd yn sicr o 
gyraeryd He, os na wneir felly. 

Mae yn amlwg na ellir llafurio na phori y tir sydd yn 
myned dan gloddiau, a dylai yr amaethwr, gan hyny, 
fod yn ofalus i wneud ei gloddiau fel na chymerant i 
raewn ond lleiaf byth ag a ellir o'r tir. Pa fwyaf 
fyddo y caeau, lleiaf o gwrs wneir afradu ar y tir dan 
gloddiau, a gwnaiff cloddiau union gadw llai o dir na 
rhai ceimion. A gwneir hefyd arbed Rawer o waitb ac 
amser mewn aredig, a bydd yr arddiad yn well os bydd 
y cloddiau yn union, ac os bydd cryn hyd yn y cwysau, 
bydd llai o waith troi yn ol ac yn mlaen. 

Dylai maintioli y caeau i ryw raddau gael ei 
reoleiddio gan faintioli y tir, ond dylent fod mor helaeth 
ac y gallant yn gyfleus fod, ac o ffurf ysgwar, neu hir- 
gul, a'r cloddiau yn rhedeg yn union. Lie byddo y 
caeau yn fycbain, a'r cloddiau yn geimion ac afreolaidd, 
gwnai ei symud yn y naill amgylchiad, a'u bunioni yn 
y Hall, dalu ei ffordd yn dda yn y tir a ennillid. Gellir 
sylwi yn mhellacb, fod pridd hen gloddiau yn firwythlon 
iawn, a gwnaiff foddion rhagorol er wyneb drwsio tir pori. 

Oddieithr mewn lleoedd oerion a difFrwyth, cloddiau 
drain yspyddaid a choettrych yw y goreu ; ond bod yn 
ofalus wrtb eu planu, a'u cadw yn ldn oddiwrth chwyn, 
a befyd eu trwsio fel y byddant yn tyfu i fynu. Mae 
draenen yn blanigyn caled, ac os caiff ei glanau yn 
briodol pan yn ieuanc, a'i chyson ysgythru wedi tyfu i 
fynu, gwnaiff ffurfio perth rhagorol, ac y mae yn addas- 
ach i'r perwyl nag unrhyw blanigyn arall. 

Ond mewn lleoedd noeth, pa fodd bynag, ac mewn 
rhosdir oer, neu ar dir uchel cyfansoddedig o ronyn- 
faen chwaledig, ni dyf gwrychoedd drain ond yn anaml. 
Yn y lath leoedd mae y ffawydden yn rhagori ar bob 
math arall, naill ai yn lie, neu er cynnorthwyo y d draenen. 
Gwnaiff y ffawydden afaelu yn y tir, a pharau i dyfu 
pan fyddo drain yn crebachu neu yn ^*njw N 



160 



CLODD1AU. 



o'i hysgythru yn gyson a threfnus, gwnaiff ffurfio 
perth daelus, yr hon ni wnai ond ychydig o anifeiliad 
gynyg tori trwyddi. 

Fel clawdd-blanigyn, gwnaiff y ffawydden dyfu mewn 
unrhy w fath o hinsawdd a lie ; a gwna gadw ei dail trwy y 
gauaf, er rhoi cysgod a chynesrwydd yn y tymor oer- 
11yd hwnw, heblaw bod hefyd yn addurniadol iawn. 
Mae hyn yn cael ei brofi yn y perthi a wneir yn y 
blynyddoedd diweddaf, yn y rhanau uchaf a noethaf o 
Scotland. Yr oedd y drain a blenid yn gwywo ; gwnawd 
prawf ar lawer o blanigion ereill yn eu He, megys 
bedw, cyll, helyg, rhyswydd, &c. ; ond yn y diwedd 
cafwyd nad oedd un raor addas i'r perwyl a'r ffawydden. 
Mewn perth a blanwyd 50 mlynedd yn ol, yn gyfan- 
soddedig o ddwy ddraenen a ffawydden bob yn ail, ar 
Tosdir tenau mewn lie uchel, mae y drain i gyd wedi 
meirw, ac y mae clawdd yn awr yn gynwysedig yn 
hollol o ffawydd, yn gyfartar i unrhy w un mewn grym 
a harddwch. 

Am bob fibs heb ei heisiau mae cymaint a hyny o 
dir yn rayned i golli, o ganlyniad, dylid bod yn ofalus 
na byddo ond cyn lleied ag a ellir o honynt. Mae yn 
rhaid bod colliant y tir am bob clawdd . diddefnydd yn 
fawr, erbyn cyfrif y ddaear sydd rhwng y clawdd a 
chefn y ffos, yn nghyd a'r hyn a gollir trwy y gwyrni 
sydd ynddo, — yr oil o'r hyn a ellid arbed, pe llenwid y 
naill a phed unionid y Hall. 

Gwnaiff hau eithin ar hyd benau dyfr-gloddiau 
mawnog berthi da; a thyfent yn well pe cymysgid 
ychydig o bridd grafelog neu sandog a'r fawnen wrth 
eu hau. Mae gan yr eithin ymddangosiad garw iawn 
os cant eu hesgeuluso, ond gellid eu tori a'u cadw yn 
hardd drwsiedig ; a chydag un gledren ar bolion dwy 
droedfedd o uchder, wedi ei osod rhyngddynt ar ben y 
dyfr-glawdd, ffurfiant berth ragorol; tra hefyd y 
gwnaiff y cangenau tyner, o'u tori ymaith a'u briwio, 
foddion da er bwyda ceffylau, da, hem ddefaid. 



FFYRDD. 



161 



Os bydd ddigon o geryg i'w cael, gwnant gloddiau 
mwy par&us na dim arall, er nad yw cloddiau ceryg 
mor gysgodol i'r tir ag yw perthi drain neu ffawydd, ac 
nid ydynt chwaith mor brydferth en hymddangosiad. 

Gwrthwynebir gosod coed mawrion mewn cloddiau, 
gan eu bod yn niweidiol i'r cnydau, yn gystal ag i'r 
cloddiau eu hunain ; ond maent yn gysgodol iawn rhag 
y gwynt; ac yn yr haf maent yn ddeftiyddiol i'r da pan 
eu bliner gan yr haul a phryfaid. Byddai ychydig o 
goed yn nghornelau y caeau, ac yma a thraw ar hyd y 
perthi, yn hardd ac yn ddefnyddiol, ac y maent yn 
anhebgorol er cysgodi y tai, yr ardd, a'r berllan. 

FFYRDD. 

Mae ffyrdd da o'r pwys mwyaf i'r amaethwr. Heb 
ffyrdd yn gyfryngau tramwyaeth braidd y mae gwlad yn 
drigianol, ac y mae y draul o wneuthur ffyrdd da yn 
cael eu wneud i fynu yn ami yn yr arbediad a wneir ar 
amser, ac ar y treulio a'r dryllio mewn un flwyddyn. 

Mewn gwneud ffyrdd ar leoedd uchel, dylid eu 
gwneuthur mor wastad ag y byddo modd, trwy am- 
gylchynu y bryniau, yn hytrach na'u croesi. Mae y 
cyntaf yn ami yn agos cyn fyred a'r diweddaf, a phob 
amser yn llawer hawddach i'r anifeiliaid. Mae ffordd 
farwaidd wastad ddidor, er hyny, yn flinderus i anifeil- 
iaid, gan fod yr un gewynau bob amser mewn gwaith ; 
tra ar ffordd ag ychydig o fynu ac i lawr mae y gwa- 
hanol ewynau yn cael gorphwys a gweithredu bob 
yn ail. 

Os bydd haen o bridd tyner lie y mae y ffordd i gael 
ei gwneud, dyger ef ymaith yn hollol ; ond os bydd yn 
ddwfn, megys tir mawnog neu gorsog, gwnaiff gjffan- 
soddi gwaelod gwrthneidiol, a gellir ei adael, gan dori 
ffosydd dwfn bob ochr er ei gwbl sychu ; yna gor- 
chuddier ef a haen o dywyrch, cyn rhoi y grafel, neu 
geryg wedi eu briwio arno, y rhai a dd^l^i <^x\nkv 
12 



162 



PERLLANAU. 



yn gryn drwchus, gan dr6i pob careg o'r neilldu a fyddo 
yn fwy nag wy. 

Bylai pob ffordd gael ei gwneud ychydig yn uchel 
yn y canol, fel y gallo y dwfr redeg yn rhwydd i'r ochrau. 
Gwnaiif pumtheg troedfedd o led ganiatau i ddwy fen 
fyhed heibio eu gilydd, yr hyn fyddai yn ddigon i 
ddybenion amaethyddol, er y byddai yn angenrheidiol i 
ffyrdd mawr fod yn ddwbl y lied hyny. Os bydd y 
ffordd yn rhedeg ar lecbwedd, torer dyfr-ffos agored yr 
ocbr uchaf iddi, a bydder yn ofalus i'w chadw yn lan, 
er dwyn y dwfr ymaith. Llanwer i fynu bob pant a 
phwll mor gynted ag yr ymddangosant ; a phan fyddo 
y ffordd yn myned dros dir corsog, agorer y pwll i gyd 
oddiamgylcb, hyd nes y ceir gafael yn y tywyrch cyfain 
ar y gwaelod ; yna gosoder haen o dywyrch newyddion 
ar yr hen, a gorchuddier hwynt drachefn a cheryg neu 
a grafel. Oddieitlir gosod tywyrch newyddion yn 
gyntaf, ni byddai gosod ceryg neu rafel o ddim lies, 
gan y gwnai y cwbl suddo i'r gors. 

Mae sefyllfa y ffyrdd yn gwir deilyngu sylw yr 
amaethwr, anifeiliaid yr hwn a gant ddyoddef oni ched- 
wir hwynt mewn cy weiriad da ; gan hyny, ni ddylai 
fod yn ol o wneuthur ei bun yr hyn fyddo yn angen- 
rheidiol, ac o gymell ereill i wneuthur yr un peth, er cadw 
y ffyrdd mewn ansawdd priodol. Mae y dull o wneu- 
thur ffyrdd yn awr yn cael ei ddeall mor dda, fel nad 
yw yn angenrheidiol rhoi yr un math o gyfarwyddyd 
neillduol yn nghylch hyny ; digon yw dyweud, na ellir 
gwneuthur na chadw ffyrdd fel y dylid, oddieithr cael 
atynt ddefnyddiau caled paraus, megys ceryg wedi eu 
briwio, meini, callestr, a grafel : ni ellir gwneud ffyrdd 
da a llaid a phridd. 

PERLLANAU. 

Mewn rhai manau mae y berllan yn gwneud i fynu 
ran bwysig o amaethyddiaet\\ > ar ^jtoi >ji a gyn- 



PERLLANAU. 



163 



yrcha at wasanaeth yr amaethwr a'i weithwyr, yn 
gystal ac er ei werthu. Y prif berllanau yn Lloegr a 
geir yn siroedd Caerangori, Caerloew, Mynwy, Hen- 
ifordd, Dyfheint, a Gwlad yr Haf. Yn y ddwy sir 
flaenaf, mae gelleig-wydd hefyd yn cael eu planu mewn 
cyflawnder, er cynyrchu ge41eig-win, tra yn y rhai creill 
afalau yn benaf a amaethir er gwneud osai. 

Mae perllan yn gofyn tir dwfn, ond ni ddylai fod yn 
wlyb neu yn llawn ffynnonau. Mae bryn, neu dir fyddo 
yn codi ychydig, yn well na thir isel gwastad ; a dylai 
fod wedi ei gysgodi yn dda rhag gwyntoedd y gogledd 
a'r gogledd- orlle win, ac yn agored, os bydd yn bosibl, 
i'r deheu a'r deheu-ddwyrain. Dylai fod yn ddaear 
sycb, canys lie byddo llawnder o nyddach a tharth, bydd 
y blodau yn fwy tueddol o gael ei niweidio gan rewog- 
ydd yn y gwanwyn, a'r coed o ddyfod yn fwswmog, ac 
o ddarfod yn fuan gan ormodedd gwlybaniaeth. 

Dylai planigion afalau a gelleig gael eu planu yn 
gynar yn yr bydref, mor gynted ag y delo eu paladr yn 
ddigon caled, ac y dechreuo eu dail syrthio. Yna 
cydiant yn y ddaear cyn y delo y gauaf i mewn, a 
byddant yn barod i fwrw allan gangenau gyda mwy o 
fywiogrwydd yn y gwanwyn. Gellir eu planu oddeutu 
deg llatb oddiwrtb eu gilydd, ycbydig yn fwy neu yn 
llai, yn ol ansawdd y tir a natur y pren. Mae yn 
ofynoi eu dyfrau y flwyddyn gyntaf, os bydd y gwan- 
wyn a'r haf yn sycb. Dylid bod yn ofalus am goed 
ieueinc tra byddont yn tyfu, a'u ysgythru fel y byddo 
yr angen, er attal eu cangenau rhag myned yn rhy dew- 
ion, a jthyfu y naill am draws y Hall. Os caiff hyn eu 
wneud yn briodol, ni bydd y coed yn gofyn am nemawr 
o driniaeth yn mhellach ; ac y mae tori dim ar hen goed 
yn ami yn niweidiol. 

Mae yn beth o bwys bod y berllan yn agored i wynt 
a haul, ac na fyddo y coed, pa un bynag ai coed afalau 
neu elleig, i gael eu planu yn rhy agos i'w gilydd. 
Dylent gael eu glanfiu oddiwrth bob -sa&ssk- 



164 



OSAI. 



wydd ; a dylai y tir gael ei gadw yn lan oddiwrth chwyn 
ac anialwch. 

Mae'r gelleig yn gofyn ysgafnach tir nag afalau, a 
dylai hyn gael ei ystyried wrth neillduo y fan. Mae 
y gelleig o gryfach tyfiant, ac yn llai darostyngedig i 
gael eu dryllio a'u niweidio gan ystormydd, na choed 
afalau, a gallant gan hyny sefyll mewn He mwy agored, 
neu gael eu planu fel gwregys i amgylchu y berllan er 
cysgodi y coed afalau. 

OSAI. 

Mae afalau o wahanol fathau yn addfedu ar wahanol 
amserau, ac yn gynarach neu yn ddiweddarach yn ol y 
tymor ; ond yn gyffredin, daw y prif gnwd yn addfed 
tua chanol Tachwedd. Casgler hwynt fel y byddant 
yn cwympo, a dylai yr hyn fyddo yn aros ar y coed 
gael eu hysgwyd a'u crynoi, a'u gosod yn grygiau, a 
phob math a'r eu penau eu hunain, a'u gadael felly ar 
eu gilydd hyd oni ddelont yn dyner ac yn barod i'r 
felin. 

Mae y felin osai yn gyffredin yn gynwysedig o gafn 
careg cylchaidd, o ddeutu 18 troedfedd o dryfesur, ar 
yr hwn y mae rholer careg trwm yn cael ei droi, gan 
geffyl wedi ei harneisio wrth begwn yn myned trwy ei 
ganol. Gosodir yr afalau yn y cafh, ac wedi eu malu 
mor fan fel na byddo dim talpau i'w teimlo ynddynt 
wrth eu tynu trwy y dwylaw, gosodir hwynt o dan 
wasg, naill a'i mewn sachlen flew arw, neu rhwng 
haenau o gawn, yr ochr allan i ba rai a blyger i mewn 
yn ddwbl er atal y mwydion neu yr il i fyned i golli. 
Fe'u gwesgir weithiau trwy ysgriw, ac weithiau a gwif, 
a rhaid ei barau hyd nes y byddo yr holl nodd wedi ei 
gael o honynt. 

Derbynir y sudd i dwba llydan, o ba un fe'i harllwysir i 
farilau wedi eu gosod mewn lie agoied, ac a adewir yno 
i ymweithio; aphan ddelo yn \oyw, Vt defnydd 



ANIFEILIAID. 



105 



tew lleidiog i suddo i'r gwaelod, mae yn cael ei 
" ddiwaddodi," neu ei dynu ymaith i farilau ereill, ond 
nid ei bynglorio i fynu. 

Mewn gwneud osai, mae yn angenrheidiol bod yn 
ofalus wrth bigo yr afalau, oblegid bydd ei ansawdd yn 
ymddibynu i raddau mawr ar gael matbau priodol o 
afalau i'w main gyda'u gilydd ; a phrofiad yw yr cyfar- 
wyddwr goreu at hyn. Pwnc arall sydd yn gofyn sylw 
manol arno yw yr ymweithiad. Os bydd yr ymweith- 
iad yn rby brin, bydd yr osai yn dew a diflas ; os yn 
rhy cbwyrn, gwnaiff ei wanau ; os yn ormodol, bydd yn 
sur, chwerw, a tbenan. Yr olaf sydd yn digwydd yn 
fynychaf, a phryd bynag y sylwir fod yr ymweithiad yn 
ormodol, dylid yn uniongyrcbol ei ollwng allan i faril 
arall, yr hyn yw yr unig feddyginiaeth sicr ; a bydd yn 
angenrheidiol fe allai gwneud hyn weithiau ddwy neu 
dair gwaith. 

Gellir gosod yr osai mewn seler yn gynar yn Ionawr, 
ond nid yw yn gyffredin yn cael ei bynglorio hyd fis 
Ma wrth ; a gellir ei ddefnyddio yn mhen mis neu ddau 
wedin, er ei fod bob amser yn gwella wrth ei gadw. 
Mae llawer o osai yn cael ei yfed, yn neillduol yn 
amser y cynauaf, oblegid dyma ddiod gyffredin gweith- 
wyr amaethyddol Gorllewin Lloegr ; ac y mae hefyd 
yn cael ei helaeth ddefnyddio fel gl oddest gan y dos- 
peirth canol ac uchaf trwy yr boll wlad. 

ANIFEILIAID. 

Wedi disgrifio y gweithrediadau amaethyddol sydd 
yn gynwysedig ag iawn drefniad tir, gwnawn yn awr 
siarad am yr anifeiliaid byw sydd yn angenrheidiol i'w 
cadw arno ; oblegid heb nifer digonol o anifeiliaid, ni all 
un amaethwr wneud y goreu o'i dir, na chael digon o 
achles er ei briodol amaethu. Gwnaiff detholiad a thrin- 
iad ei anifeiliaid, gan hyny, bob amser ddwyn sylw 
manylaf yr amaethwr synwyrol. 



166 



ANIFEILI AID. 



Rhaid i'r anifeiliaid fyddo yn briodol i gael eu cadw 
ar y tir ymddibynu ar ei faintioli, ac ar natur a chyfar- 
talrwydd ei ranau arddadwy a phorfaol. Dylai nifer y 
cefFylau fod yn ateb i'r gwaith sydd iddynt fw gyflawni. 
Os rhy ychydig, ni bydd y gwaith yn cael ei wneud yn 
iawn nac yn ei amser priodol ; os gormod, bydd hyny 
yn afradaeth, a gwnant fwyta i fynu elw y tir. I sefyd- 
lu y nifer gymwys, heb fod yn ormod nac yn rhy fach, 
sydd yn bwnc raid gael ei benderfynu gan yr amaethwr 
ei hun. 

Bu yn hen arferiad i ranu tir yn gy nifer o erydr, 
rreu aradr-ddosparthiadau ; hyny yw, cymaint o dir ag a 
ellid ei amaethu ag un aradr ; a phan y byddai amryw- 
iol o'r rhai hyn, byddid yn ei ystyried yn fuddiol i 
gadw un ceffyl dros ben am bob dwy aradr, er newid a rhai 
ereill yn achlysurol. Nid ymddengys y gellir gwneud 
nemawr o welliant ar hyn ; ac megys ag y mae p&r o 
geffylau yn awr yn gyffredin yn cael eu hystyried yn 
ddigon i un aradr, oddieithr hwyrach lie byddo tiroedd 
glydiog a thrymion iawn, gan hyny, dylid cadw pump o 
geffylau am bob dwy aradr. Bydd yr un dros ben yn 
ddefnyddiol iawn raewn llawer ffordd, a gwnaiff dalu 
yn dda am ei gadw, trwy sicrau mwy o reolaidd-dra yn 
nygiad y gwaith yn mlaen. 

Gyda golwg ar anifeiliaid, gwartheg, a defaid, y nifer 
briodol i gadw o bob un o honynt, raid, o gwrs, am- 
rywio yn mhob amgylchiad ; ac ni ellir gosod i lawr reol 
gyffredinol ar y pwnc. Mae yn eglur y dylid cadw y 
nifer fwyaf o anifeiliaid ag fyddo y tir yn abl i'w cynal 
yn briodol, er mwyn yr elw a ddeillia oddiwrthynt, 08 
cant iawn driniaeth, yn gystal ag er mwyn yr achles a 
gynyr chant : ond y mae yn beth mwy o bwys na byddo 
y tir i gael ei orlenwi ag anifeiliaid, yr hyn yn anochel- 
adwy a fyddai o niwaid mawr, ac yn golled neillduol ; 
ac nid oes un peth yn galw am ystyriaeth fnj difrifol 
ar ran yr amaethwr. na hyn. 



DA. 



167 



DA* 

Mae magu, dethol, a bwyda da, yn cyfansoddi cangen 
bwysig o ddyledswyddau yr amaethwr; a bydd ei 
lwyddiant yn ymddibynu i raddau mawr ar gywirdeb ei 
farn, a'i drefniad synwyrol yn y golygiad hwn. 

Mae rhyw betbau yn hanfodol, heb y rhai ni wnaiff 
un creadur ateb am hir amser, beth bynag fyddo ei rin- 
weddau ymddangosiadol ereill. Y rhai hyny yw, 
dwyfron lydan a dofn, baril luniaidd gron, asgwrn cefn 
cryf union, lwynau llydain, a chwarteri hirion — yr hyn 
sydd oil yn angenrheidiol er cyflawniad trwadl ac iachus 
o'r amrywiol swyddogaethau a berthynant i gorph yr 
anifail. Yn rnhellach, dylai fod y croen yn rhydd ac 
ystwytb, wedi ei orchuddio yn dda a blew sidanaidd er 
cynesrwydd, tra y byddai ei deimlad rhydd a thyner yn 
arwyddo fod cyflawnder o ddefnydd cellawg odditano er 
bod yn barod i gasglu brasder. Dylai y traed fod yn 
fyrion ac yn gryf. Dylai y llygad fod yn glir, cyflawn, 
a mwyn, gan arddangos cylchrediad iachus, a thymer 
addfwyn. Mae hyn q gryn bwys, oblegid gwnaiff 
creadur llonydd, ag na fyddo yn hawdd ei derfysgu, 
dewau yn fuan, tra y byddo un arall aflonydd ac an- 
foddlon yn hir iawn yn tewychu. 

Mae amrywiol rywogaethau o dda, ac y mae pob un 
yn gwahaniaethu rhyw ychydig oddiwrth y Hall ; ond 
y mae yr oil yn meddiannu rhagoriaethau y rhai a gan- 
molir yn fawr mewn rhai manau, a chan rai magwyr 
anifeiliaid. Y dull mwyaf cyffredin o wahaniaethu y 
rhywogaethau y w, trwy eu dosparthu yn hir-gorn neu'r 
Leicestershire kind, y canol-gorn neu rywogaethau 
Dyfneint a Henffordd, y byr-gorn neu dda Dutch, a'r 
da Polaidd, y rhai sydd hollol foelion. 

Yr hir-gorn sydd eidion mawr, a hytrach garw, ac 
nid o gymaint cyfrifiad yn awr ac y mae wedi bod. Y 
buwchod yn gyffredin ydynt rai drwg am laeth ; ac y 
mae y rhyw yma yn rhoi ffordd yn raddol i'r byr-gorn, 



168 



DA. 



y rhai sydd yn ateb yn dda er eu godro neu eu tewau, ac 
y maent yn dyfod yn fwy^i sylw bob dydd. 

Yn mysg y canol-gorn rhaid i ni roi y blaen i dda 
Dyfneint a Henffordd. Mae pob un o'r rhai hyn yn 
rhywogaeth rhagorol, yn neillduol da Henffordd, y 
rhai, a'u cymeryd gyda'u gilydd, hwyrach nad oes dim 
o'u gwell i'r llaethdy neu'r gigfa. Maent ryw faint yn 
fwy ac yn galetach na da Dyfneint, ac yn gyffiredin yn 
well am odro. Mae y Dyfneint, er hyny, yn rhywog- 
aeth werthfawr iawn ; yn grwn a lluniaidd o gorph, ac 
yn hawdd eu tewau ar borf eydd da. 

Y byr-gorn sydd rywogaeth fuddiol iawn, a gafwyd 
trwy gymysgu y Flemish a'r Holstein, ac y maent yn 
deilwng yn cael eujcyfrif yn dda rhagorol. Mae am- 
rywiol fathau o'r byr-gorn, un o'r rhai a gymeradwyir 
fwyaf yw da Ayrshire. Mae gwartheg Ayrshire yn dda 
am dewychu, ac yn rhai Uonydd iawn, ac yn dda iawn 
am odro ; ond yn wir gellir dyweud hyn am agos yr oil 
o'r rhai byr-gorn. 

Mae y rhywogaeth Bolaidd neu Galloway yn galed, 
ac yn taro porfawyr yn dda. <Maent yn gyfFredin yn 
dduon, a phenau byrion, cefnau llydain union, cyrph 
cylchaidd eang, lwynau llydain, a chwarteri dyfnion, a 
thraed byrion ; ac nid oes un da a dewycha yn gynt, nac 
a rydd well cig. 

Mewn chwanegiad at hyn eto, gellid sylwi mae rhai 
hynod am laeth rhinweddol yw da Alderney a Jersey ; 
ond rhai tyner ydynt, ac y maent yn gofyn mwy o ofal 
na rhai caletaoh. Nid yw da Kerry neu Iuerddon ond 
by chain, ond yn galed iawn, ac yn bur addas i amaethwr 
bychan, ac i lefydd noethion uchel. Pe cymysgid yr 
Ayrshire a'r rhai hyn, mae yn debyg y byddent yn well.* 
Mae da Scotland a Chymru yn »cael eu prynu bob 
blwyddyn yn lluoedd gan borfawyr Lloegr; ac y maent 
yn ateb yn dda iddynt er eu tew&u ar borf eydd breision 
y deheu. 

Gorlenwi y tir ag anifeiliaid fyddai yn gamsynied 



DA. 



160 



raawr yn yr amaethwr. Y canlyniadau fydd — an- 
ffrwythlondeb yn ei wartheg, y rhai braidd y dygant 
iddo lo bob dwy flynedd — prisoedd gwael am ei dda 
ieueinc — ei ddefaid yn marw o afiecbyd — a'i geffylau 
bron yn rby weinion i fyned trwy ei gwaitb. Yr unig 
feddyginiaeth i hyn yw, lleiau y nifer, trwy wertbu 
ymaith y gwaelaf o honynt. Dylai yr amaethwr bob 
amser ymadael a'r nifer gormodol fydd ganddo am bris 
cyffredin y tymor, beth bynag a fyddo ; oblegid trwy 
gadw un neu' ddau o anifeiliaid yn ormod o herwydd na 
chyrhaeddant o fewn i 5s. neu 10s. i'r hyn fyddo fe yn 
ystyried y dalant, mae gwerth pob anifail arall ar y tir 
yn cael ei leiau; ac os para fel hyn am ychydig o 
flynyddoedd, bydd yr oil wedi eu handwyo, yn nghyd 
a'r amaethwr ei hun, fel y mae yn ddigon tebyg. 

M ae cael pigion da o rai gwrry waidd er gwella y rhy wog- 
aeth yn bwnc o'r pwys mwyaf gyda golwg ar anifeiliaid. 
Oni thelir y sylw priodol i hyn, gwnaiff pob math o ani- 
feiliaid waethyga hyd yn nod yn y lleoedd goreu. Mae 
cyson gymysgiad o waedoliaeth newydd a da yn anheb- 
gorol angenrheidiol ; a dylai yr amaethwr fod yn fanwl 
yn ei ddewisiad, a pheidio grwgnach am y draul o gael 
teirw da, oblegid caiff ei atdalu gyda Hog. Fel hyn, ar 
dir, neu ar ryw nifer o diroedd bychain, ar ba rai y byddo 
cynifer a 50 o wartheg yn yr oil, o rywogaeth gyfFredin, 
ni wnaiff y lloi oddiwrth darw gwael, mae yn debyg, 
ddim cyraedd £1 yr un, neu £50; tra oddiwrth darw 
da y byddent yn debyg o ddyfod i £2 yr un, neu £100. 
Yr un fath ydyw gyda golwg ar hyTddod, meirch, a 
baeddi ; ac megys nas gall amaethwyr bychain yn 
gyffredin gadw teirw neu feirch da eu hunain, dylent 
edrych am y goreu yn y gymydogaeth, a thalu am eu 
gwasanaeth, yn hytrach na chael rhai gwael am ddim. 

Rhodder y blaenoriaeth bob amser i darw o ragoriaeth 
adnabyddus, er y gallai fod yn llai ei faint, na dim cystal 
ei ymddang08iad a rhyw un arall o rywogaeth waelach ; 
oblegid mae gwaedoliaeth dda yn sicr o ateb y neu draxu 



170 



DA. 



Ni ddylai maintioli, er hyny, gael ei ddiystyru yn hollol ; 
ac nid oes dim gwirionedd yn yr hyn a ddywedir weith- 
iau mae da bychain yn unig sydd yn taro bryniau 
llethrog, oblegid y mae y gwartheg trymaf a mwyaf 
lluniaidd yn Ewrop yn cael eu magu a'u pesgi ar 
fynyddoedd Switzerland, y rbai sydd yn uwch ac yn 
fwy llethrog na'r rhanau uchelaf yn Mhrydain Fawr. 
Dylid, gan hyny, bigo teirw o fantioli da, yn gystal ag 

waedoliaeth dda. Gellai perchenogion tiroedd wneud 
Rawer gyda golwg ar wellau anifeiliaid af eu hetifedd- 
iaethau trwy brynu teirw, hyrddod, a baeddi o rywo- 
gaethau da er gwasanaeth eu deiliaid am bris rhesymol ; 
a pha olwg bynag a gymerir ar y pwnc, ni all lai na 
bod yn Uesiol i'r meistriaid eu hunain yn y pen draw. 

Wrth brynu anifail, dylid bob amser fod yn sicr o'i 
oedran ; a'r ffordd oreu i gael hyn allan yw, trwy edrych 
ei ddannedd. Mae gan lo, yn gyffredin, ddau ddant yn 
mlaen wrth ei fwrw, neu yn mhen diwrnod neu ddau ar 

01 hyny. Erbyn y byddo yn bythefnos, caiff bedwar ; 
yn mhen tair wythnos, chwech ; ac erbyn y byddo yn 
fis, bydd ganddo wyth : dannedd sugno yw y rhai hyn, 
a chaiff yn raddol ddannedd ereill yn eu lie. Yn ddwy 
flwydd oed, bydd dau ddant newydd yn y canol. Yn 
dair blwydd bydd pedwar bedair blwydd, bydd chwech ; 
ac yn bump, bydd yr oil o'r wyth wedi eu hail osod. Ar 
ol cyraedd chwe blwydd, bydd ymylau y dannedd yn 
dechreu treulio yn llyfn, a bydd eu lied yn culau gan 
adael lie gwag rhyngddynt. Yn ddeng mlwydd, bydd y 
pedwar dant canol yn cilio yn fawr, a'r llwyau wedi eu 
hollol dreulio allan. Ar ol pumtheg, ychydig o wartheg 
a allan t gadw eu hunain yn dda trwy bori ; ond gallant 
barau i roi llaeth, neu gael eu tewau trwy eu cor-fwydo, 
a rhoi iddynt fwyd wedi ei falu a'i led ferwi. 

Mae gan dda corniog hefyd gylchau ar f 6n eu cyrn, 
trwy ba rai y gellir adnabod eu hoedran. Ymddengys 
y cylch cyntaf pan yn dair blwydd, a chyfyd un arall 
rhwng hwnw a phen yr anifaW bob blwyddyn b hyny 



Y FUWCH. 



171 



allan ; ond nid yw hyn mor ddiogel a'r dannedd ; gan fod 
yn hawdd durlifo y cylchau ymaith. yr hyn sydd yn 
cael ei wneud weithiau gan fasnachwyr anonest. 

Y PUWCH. 

Y fuwch yw y mwyaf defnyddiol o bob creadur ar y 
tir. Diwalla ni a llaeth yn ei bywyd, ac nid oes un darn 

honi, pa un t>ynag a'i cig, y gwer, yr esgyrn, y croen, 
neu y cyrn, na wneir er ein gwasanaethu wedi iddi 
farw. 

Mae cartrefoliad y fuwch wedi effeithio cryn gyf- 
newidiad yn ei chyfansoddiad, a pheri iddi roi llawer 
mwy o laeth nag a wnaetbai yn ei sefyllfa wyllt a 
naturiol. Mae godro ami a gdfalus a thuedd ynddo i 
chwanegu llaeth, fel y mae pob llaeth wr yn gwybod ; a 
gwyr hefyd os bydd buwch yn ymddangos yn dueddol 

1 dewychu, nad yw hono byth yn dda am roi llaeth. 

Mae mesur y llaeth yn amrywio yn ol y tymor a'r 
dull o fwydo ; ond gwnaiff buwch dda, o rywogaeth y 
byr-gorn, Henffordd neu Dyfneint, os caiff ei chadw yn 
briodol, yn gyffredin roi o ddau i bedwar galwyn y 
dydd yn gyfartal trwy y flwyddyn. 

Mae yn gofyn cael ychydig yn fwy na dau alwyn 
o laeth i wneud pwys o ymenyn ; ac oddeutu 26 galwyn 
er cynynphu 14 pwys o gaws; Nid yw hyn, o gwrs, 
ddim yn gyfrif dieithriad ; mae llawer yn ymddibynu 
ar natur y fuwch, y borfa, a'r dull o'i bwydo ; ond eto 
geill fod yn bur agos fel ag i wasanaethu fel math o 
gyf&rwyddyd i'r amaethwr. Gellir yn ddiogel odro 
buwch hyd oddi fewn i fis iddi ddyfod a Ho, os bydd yn 
cael ei bwydo yn dda ; ond gwell fyddai iddi fyned yn 
hesp cyn y dechreuo llaeth newydd lenwi ei chadair. 

Dewiser y gwartheg o rywogaeth adnabyddus, a 
mager y Hoi mwyaf lluniaidd a gobeithiol. Bwyder 
hwynt yn dda tra yn tyfu, haf a gauaf; oblegid os 
prineir arnynt wrth eu magu, ni wnant byth wartheg 
da. Ac yn wir, ni ddaw unrhyw greadur^ o& 



172 



Y FUWCH. 



ddihoeni wrth ei fagu, byth i'w gyflawn faintioli na'i 
Inn. Mae porthiad tiawd yn andwyo pob math o 
anifeiliaid. Gellir rhoi tarw i dreisiad yn 15 neu 18 mis 
oed ; a'r amser goreu i ddyfod a'r Ho cyntaf y w yn Mai, 
pan fyddo'r glaswellt yn dyfod yn helaeth ac yn sudd- 
lawn. 

Os o rywogaeth dda, gellwch fagu eiph gwartheg y 
naill ar ol y Hall oddiwrth y rhai sydd genych ; ond er 
rhagflaeni gwaethygiad, dylai y tarw gael ei newid bob 
dwy neu dair blynedd. Gwnaiff cymeriad yr anifeiliaid 
ymddibynu yn fawr ar ddetboliad priodol a chyfnewidiad 
mynych ar y tarw ; ac ni ddicbon yr amaethwr dalu 
gormod o sylw i'r pwnc pwysig hwn. 

Lie nad yw cor- fwy do yn cael ei arferyd trwy y 
flwyddyn, dylai y gwartheg gael eu rhoi i mewn y nos, 
a'u bwyda ag ymborth ir ; trwy yr hyn y cedwir y bis- 
wail a'r tail i'r tir, a gellir yn hawddach eu godro yn y 
ty nag ar y cae. Bydd y gwartheg hefyd yn iachach, a 
rhoddant fwy o laeth. Ar dywydd garw, neu pan fyddo 
yr haul yn wresog iawn, byddai hefyd yn fuddiol i 
gadw y gwartheg yn y ty.* 

Cynydda y lloi yn well o'u gadael i sugno, na'u 
porthi a Haw ; ond os na ellir hebgor digon o laeth, 
dylent gael maidd a blawd pys, neu gawl blawd ceirch 
a llaeth, yr hyn sydd yn faetblon iawn. Ni wnaiff llo 
wedi ei newynu byth eidion lluniaidd, pa cystal bynag 
y caiff ei fwy da ar ol hyny, neu pa mor rhagorol bynag y 
byddo y rhywogaeth. 

Y pethau sydd i edrych arn danynt mewn buwcb, 
ydynt : — Cefn hir a llydan ; coesau byrion ; ystlys hir ; 
pen bychan ; cyinau teg gleision, neu felynion ; blewyn 
cryf tew ; croen rhydd, yn teimlo 301 deg ac ystwyth ; 
a chynffon fain a lluniaidd. 

Mae y nodau canlynol yn rhai rhagorol er dewis 
buwch : — 



♦ Gwel Cot-fwydo, t\x \46, 



T CEFFYL. 



173 



" Mae'n deg yn ei chorn, a'i hwyneb oyhyd, 
Owna'n fuaa dewau heb deiseu nao ^d ; 
Mae'n gyflawn ei glain, a'i chernau yn fwyn, 
Mae'n drwm ei thenewyn — yn llydan ei llwyn. 

" Mae'n ddyfnion ei heia, a'i chloren yn hir, 
Mae'n drwcbtu ei ffolen, a'i Uygad yn glir ; 
Ei ohefn yn wastad, beb gam, yn ddigtl, 
Ei morddwyd yn denau, a'i hysgwydd yn ddel. 

" Ei gwddf sydd yn ysgafn, a'i chynffon yn fain, — 
Lluniaidd ei hesgyrn, — ndanaidd ei chroen ; 
Mae'n llydan ei dwyfiron, a'i obadair yn llawn, 
Mae'n deg oddi allan, a bras oddifewn." 

Y CEFFYL. 

Pryd bynag y byddo y tir yn chwaneg nag ychydig 
erwau, bydd yn amhosibl ei amaethu yn briodol heb 
j northwy anifail ; a'r un mwyaf defnyddiol i'r amaeth- 
t at hyn yw ceffyl. Dewisir ychain mewn rhai am- 
ylchiadau o flaen ceffylau ; a lie byddo y tir yn fychan, 
3 yn agos i gimle, i ba un y gellir eu troi yn achlysur- 
I, geill ychain hwyrach fod yn ddefnyddiol ; ond ar 
iroedd mwy, ac fel rheol gyffredin, y mae yn awr yn 
lei ei addef gan bawb mae ceffyl ywV anifail goreu er 
wneud pob gwaith ; o herwydd paham anaml iawn y 
welir ychain yn awr mewn offer, oddieithr yn sir 
tyfneint a rhyw fanau ereill yn Ngorllewin Lloegr. 

Mae cael ceffylau da ar y fferm yn fater o bwys 
lawr. Gellai ceffyl mawr aelodog wneud mwy o ym- 
rech am ychydig mewn tynu llwy th trwm ; ond gwnaiff 
^ffyl by wiog ysgafnach, yn ysdod diwrnod hir, fyned 
:wy waith a laddai anifael trymach. Ceffylau o 
deutu 15 Haw o uchder, a choesau byrion, a dwy- 
•onau llydain, megys y Suffolk Punches, neu geffylau 
ywiog y Scotiaid, yw y rhai goreu o lawer er gweithio 
r y tir, a'r rhai hawddaf eu cadw. Pan fyddo y ceff- 
lau yn fawrion a dioglyd, mae y dynion hefyd yn 
dioglyd ; ac y mae y gwaith, o ganlyniad, yn cael ei 
mend yn chwarian a mochyniadd. ^L^\w^\sr*- 



174 



Y CSFFYL. 



iog o faintioli rhesymol, yn well, gan hyny, na'r rhai 
mawr dioglyd, oddieithr at ryw waith neillduol, He 
byddo eisiau pwysau a nerth mawr. Y mae achosion 
cyfFredin fferm, megys aredig, llyfnu, a chertwynu, yn 
gofyn bywiogrwydd yn gystal a grym ; a gwnaiff ceffyl 
cryf o'r desgrifiad uchod y tro er tynu, yn gystal a'i 
farchogaeth i ffeiriau a' marchnadoedd. 

Mae o gryn bwys i'r ffermwr i allu cyfrif, mor agos 
ag y byddo yn bossibl, pa sawl un o geffylau sydd yn 
wit angenrheidiol er amaethiad priodol ei dir ; ac er ei 
alluogi i wneuthur hyn, dylid ystyried yr holl amgylch- 
iadau cysylltiedig ag ef — megys natur y tir, pa faint o 
dir llafur ac o dir pori, pa un a'i cryno neu aniben ydyw, 
yn nghyd ag ansawdd y ffyrdd, a'r pellder i'r farchnad. 
Gyda golwg ar hyn, ni ellir gosod i lawr un reol ag 
fyddo yn taro pob achos ; ond fel un gyffredinoi gellir 
dyweud, fod marl-dir ysgafn yn gofyn ceffyl am bob 25 
erw, yn nghyd ag un chwanegol am bob 200 o erwau ; 
hyny yw, naw ceffel am 200 cyfair, ac felly yn mlaen 
niewn cyfartalrwydd. Pa eangaf fyddo y caeau, lleiaf 
yn y byd o geffylau fydd yn ofynol er gwneud y 
g waith, gan fod llawer o amser yn cael ei golli wrth 
droi yn ol ac yn mlaen lie byddo y caeau yn fy chain. 

Dylai y gwaith ar y maesydd gael ei drefnu fel ag i 
roddi dwy awr o leiaf o orphwys i'r ceffylau bob canol 
dydd, pryd y dylent gael eu bwydo a'u glanau yn 
ofalus. Yn yr haf, os bydd yr hin yn dwym iawn, 
gcili yr oriau gweithio fod o 5 hyd 10 yn y boreu, ac 
yna 6 2 hyd 7 — gan orphwys felly am bedair awr ar 
yr amser poethaf o'r dydd ; neu ynte, o 6 hyd 11, ac o 
1 hyd 6 — gan orphwys dwy awr. Yn y gauaf, dylai 
yr amser fod o 7 hyd 4, gan orphwys awr rhwng 12 ac 
1. Pa fwyaf gofalus fyddir am y ceffylau with eu 
gweithio a'u bwydo, mwyaf buddiol a gwasanaethgar y 
hyddant hwythau. 
Ni ddylai ceffylau gwaith braidd byth gael eu 
gollwng aJJan i bori; oblegvd mae&X y& \&r& ^rtth 



Y CEFFYL. 



175 



chwilio am ymbortb, ac yn cael eu hanghymwyso gan 
oerfel, gwlaw, haul, neu gylion ; ac y mae'r tail yn cael 
ei golli a'i afradu. Geill ceffylau ieueinc segur, er 
hyny, redeg allan ar bob tywydd, oblegid creadur caled 
y w ceffyl ; ond mae ceffyl gwaith yn gofyn gorphwys 
wrth fwyta ei ymborth, ac y mae diwalliant digonol o 
ebran yn beth ag y mae ganddo, fel gwas da, hawl iddo 
wedi ei barotoi ar ei gyfer, ar ddiwedd ei ddiwrnod 
gwaith. 

Gellai trefnusrwydd yn nghylch ymborth ceffylau 
gwaith arbed llawer iawn. Er nad oes dim yn fwy cyd- 
nawsol a chylla ceffyl na gwair da a cheircb, yn nghyd 
a pheiswyn, affa wedi eu briwio, eto mae ymborth mwy 
rhadlon i'w gael, yn neillduol yn yrhaf, ar yr hwn y geill 
ceffyl fyw yn dda. Gwnaiff efrau, meillion, lucerne, a 
sainfoin, gadw ceffyl mewn agwedd dda at waith ; a 
byddai ychydig o foron ac erfin Swedaidd, hefyd yn 
llesiol iawn. Ac fe ddarpara y ffermwr synwyrol bob 
amser y llysiau a'r gwreiddiau hyn ; a bydd y draul o 
gadw ei geffylau yn llai o lawer na phe'u porthid a 
gwair a cheirch trwy y flwyddyn. 

Mewn prynu ceffyl, mae ychydig bethau y rhai y 
dylid sylwi arnynt bob amser, a gwell fyddai gosod y 
rbai hyn ger bron, na rhoi rhyw hyfforddiadau hirfaith 
yn nghylch yr amrywiol ragoriaethau gofynol. Os 
bydd gan geffyl ben bychan, a chlustiau byrion tebyg i 
gadnaw, yn nghyd a choesau byrion, ac asenau baril- 
aidd crwn, yn cauad i fynu hyd at afael y glun, ni ellir 
ei cholli yn mhell wrth brynu y cyfryw un. Nid oes 
un ceffyl da heb rai o'r nodau nyn, ac y maent oil gy- 
da'r ceffylau goreu. 

Mae caseg yn well yn ami i'r ffermwr na cheffyl, yn 
neillduol i'r ffermwr bychan. Mae caseg yn gyffredin 
yn llai o bris, ac ystyrir y gwnaiff fwy o waith, a 
byw yn hwy na cheffyl. Nid oes achos i'r gaseg fod 
yn segur tra yn gyfebol ; ac os na fydd yn gorfod dw^m 
pwysau trymion, gellid gyda goial e\ ^*Ytacta 



176 



DEFAID. 



o fewn i ychydig oriau hyd nes ei dyfod ag ebol ; ond 
rhaid iddi gael ychydig o wythnosau i orphwys ar ol 
hyny, yn nghyd a gwaith ysgafnach hyd nes y byddo 
yr ebol wedi ei dynu. 

Pe cymysgid caseg dda aelodog a cheffyl o haner 
breed lhtniaidd cryno, byddai y ffermwr yn go debyg o 
. gael ebol defnyddiol. Dylai yr ebol gael ei fwyda yn 
ofalus, onide, ni wna ddod i fynu. Na thorer ef at 
waith hyd nes y byddo yn dair blwydd oed; yna 
y gosoder ef i weithio yn ysgafn yn yr aradr a'r oged, 
gan ei ddwyn yn raddol at waith trymach, fel y byddo 
ei rym yn chwanegu gyda'i oed ran. Pa fodd by nag, 
dylai gael ei weithio gyda gofal, ac nid i ormodedd, hyd 
nes y byddo wedi gadael ei bump, canys ni ellir cyfrif 
fod ceffyl wedi cyrhaedd ei gyflawn rym nes y byddo 
yn chwe* mlwydd oed, ac yn brin y pryd hwnw. 

Bydder yn dra gofalus yn nghylch dewis y march, a 
thaler am un da yn hytrach na chymeryd rhyw heglyn 
am ddim. Dylai fod ganddo ben bychan, clustiau 
byrion, llygaid llawnion, coesau byrion, dwyfron lydan, 
a thalcen uchel. Dylai ei glyniau blaen ac ol fod yn 
gryfion a chyhirog, ei gefn yn union a llydan, a'i gorff 
yn hir, ac heb ond ychydig le rhwng ei asen a gafael ei • 
glun. Mae y clefydau a'r diffygion i ba rai mae ceffyl 
yn ddarostyngedig, yn gystal a'i ragoriaethau, yn disgyn 
o waedoliaeth fynychaf bob amser. Cerddiad cul, traed 
chwyddedig, llyncoes, anadliad byr, a dallineb, sydd yn 
deilliaw oddiwrth y tad neu'r fam ; o ganlyniad, mae 
bod yn ofalus yn newisiad y naill neu y Hall, o bwys 
mawr. 

DEFAID. 

Y nifer gyftredin o ddefaid a gyfrifer fod yn yr Ynys- 
oedd Prydeinig y w 40,000,000, a phe cyfrifem hwynt ond 
yn umg gwerth punt yr un, byddai y swm yn werth 
£40,000,000, yr hyn Bydd, pa fodd bynag, ryw faint 
Mawyrbynydynt. Yr ydya.ync^niYsi^^tQdy gwlan 



DEF AID. 



177 



a gneifer oddi arnynt bob blwyddyn, yn £20,000,000 o 
werth, a bod 10,000,000 o ddefaid yn cael eu lladd a'u 
dwyn i'r farchnad bob blwyddyn — gesyd hyn y defaid 
yn werth £30,000,000 i'r wlad yn flynyddol; ac os 
ystyriwn eto y nifer sydd o ddynion yn cael eu byw- 
oliaeth wrth ofalu am y defaid, ac wrth drin y gwlan 
yn ei boll drafodiaeth, ni a welwn gymaint gwertb yw 
y defaid i ni fel cenedl, a pha mor angenrheidiol yw 
sylwi ar y gangen hon o fasnachaeth Prydeinig. 

Mae defaid yn gyffVedin o natur grwydraidd, yn 
enwedig y rhywogaethau caletaf, ac ar helaethrwydd o 
dir y ffynant oreu; ond gwnant yn dda, a gellir eu 
cadw gyda buddioldeb ar fferm o faintioli cyffredin, 
ond gofalu fod y nifer yn ateb i'r tir. Gellir cadw 
defaid trwy eu bwyda yn y ty. Ac yn wir, gwnaiff 
defaid dewau lawer yn gynt trwy eu cor-fwydo, nag 
wrth eu gadael ar hyd y meusydd, gan fod y cerdded a 
wnant, yn nghyd ag effeithiau y tywydd, yn rhwystro eu 
tewychiad. Mae cynesrwydd a gorphwysiad bob amser 
yn prysuro tewychiad pob creadur, ac y mae hyn yn 
cael eu sicrau trwy gor-fwydo. 

Mae llawer o wahanol rywogaethau o ddefaid, ond y 
maent yn gyffredin yn cael eu dosparthu i ddau fath, 
sef yr hir a'r byr wlanog ; cynwys y cyntaf y Leicester 
a'r Coteswold, a'r olaf y Southdown, y Cheviot, a'r Pen- 
llwyd, neu ddefaid y Fforest neu'r Mynydd. 

Mae'r Leicester yn ddefaid mawrion lluniaidd, ond y 
maent yn gofyn porfa dda, ac ni chanmolir hwynt yn 
gystal gan y cigydd a'r Southdowns, y rhai nid ydynt 
cymaint, ond yn ddanteithiol iawn eu cig. Mae y 
Leicester er hyny yn fath o ddefai^L rhagorol, a chyn- 
yddant yn dda mewn porfeydd isel bras. 

Mae y Southdowns, megys y mae eu henw yn ar- 
wyddo, yn gyffredin i'w cael ar y gwastadedd eang 
sydd yn rhedeg trwy holl barthau deheuol Lloegr ; ac y 
maent, fe allai, ar y cyfan y rhagoraf o'n holl defaid ; 
y maent, yn mhellach, yn ol pob tebygolrwydd, y rhyw- 
13 



178 



DEFAID. 



ogaeth hynaf o honynt. Gwnaiff cymysgiad o'r Soutb- 
down a'r Leicester eu gwneuthur yn drymach, heb 
niweidio dim ar ansawdd y cig ; ond ni ddylid gwneud 
hyn yn fynycb, onide, collir y gwir rywogaeth. 

Mae y Coteswold ryw faint yn fwy na'r Soutbdown, 
ac y maent yn ddefaid rbagorol, yn neillduol am eu 
gwlan, yr bwn sydd yn hir ac yn deg. 

Y Cheviot sydd rywogaetb Ysgotaidd wedi eu gwellau 
yn fawr. Maent yn ddefaid celyd, ac yn addas iawn i 
leoedd ucbel oer a mynyddig, a gwnant yn well yno 
na'r Soutbdowns ; ac y maent yn rhagori ar ddefaid 
mynyddig mewn gwlan a cbyrff. 

Mae defaid Pen Llwydion Mynyddig yn cael eu can- 
mol am eu caledwch ac ansawdd eu cig, ond y maent 
yn fy chain, ac yn wylltion anarferol ; ac ni chyfrifir eu 
bod yn taro ond y rbanau mynyddig o Gymru a gor- 
llewin Lloegr. 

Y Foresters sydd amrywiaetb o'r rbywogaeth ddi- 
weddaf, y rhai mae'n debyg yn wreiddiol oeddynt 
ddefaid y wlad hon ; ond nid ydynt, megys defaid, 
Cymru, yn taro dybenion cyffredin y ffermwr; ac ni 
ellir eu cadw gydag un buddioldeb ond ar y mynyddau, 
ac yno hefyd y ceir fod y Cheviot yn ateB oreu. 

Dyma y rbywogaetbau a fegir yn fwyaf cyffredin yn 9 
Lloegr. Mae gan bob math eu rhagoriaethau a'u can- 
molwyr ; ond y rhai a ddylai gael y blaenoriaeth yn 
mhob man yw y rhai a fyddo yn taro y lie hwnw oreu, 
gan fod y naill rywogaeth o ddefaid, o ran eu cyfan- 
soddiad a'u tueddiadau, yn taro y naill fan, ac un arall 
yn taro y Hall ; ac y mae ffermwr ar y pen bwn i gael 
ei arwain gan ei sy»wyr a'i brofiad ei hun. 

Pa oreu y megir y defaid, mwyaf ffrwythlon y byddant 
i'r ffermwr, a mwyaf cyfeillgar y byddant a'u gilydd. 
Y Southdown, y rhai a ystyrir y rhagoraf, a'r rhai 
sydd wedi eu magu oreu, a borant yn agosach i'w 
gilydcf, ac y maent yn hawddach eu dofi, a'u gwneud yn 
ddiadelloedd mwy cryno nag \mi\v^yr fath arall. Pa 



• DEFAID. 



179 



oreu y megir defaid, mwyaf darostyngedig ydynt, er 
hyny, o ddirywio, os esgeulusir hwynt; a mwyaf o 
ofal sydd yn ofynol er cadw eu rhagoriaethau rhag 
amaru. Cynigir gwneud hyn weithiau trwy achlysurol 
gymysgu rhy wogaethau ; ond os bydd y rhywogaeth yn 
bur, bydd cymysgiad yn niweidiol, ac ni ellir ond an- 
fynych ei gymeradwyo. Os bydd cymysgiad yn cael ei 
wneud, dylai fod a'r Leicester, yr hwn ydyw y goreu, 
ac yn wir braidd yr unig un a ellir gymysgu gyda 
buddioldeb. Gwnaiff cymysgiad weithiau ddwyn dde- 
faid mwy lluniaidd, a mwy gwlanog, a hawddach eu 
tewau ; ond nid yw byn un amser yn sicr o gymeryd lie. 

Y llwybr sicraf o wellau a chadw i fynu rywogaetb 
dda o ddefaid, yw trwy bigo yn wastadol oreuon y 
ddiadell er eppilio, a tbroi ymaitb yn ofalus y gwael a'r 
afluniaidd. Gellir gwneud hyn yn raddol, neb luddias 
ffrwythlonrwydd cyffredinol y ddiadell ; ac os caiff ei 
ddilyn gyda chysondeb, ni fethir ond anfynych a chyr- 
aedd y dyben. Dylid bod yn synwyrol gyda dethol, 
gan olygu y rhywogaeth a'r He ; a dylai yr hyrddod a'r 
mamogiaid detholedig gael eu cadw ar y neilldu oddi- 
wrth y defaid ereill ; a bod o dan nod neillduol, fel y 
y gellir bob amser eu hadnabod. Dylai eu hwyn hefyd 
gael eu cadw ar wahan, a chael eu nodi yr un modd. 

Mewn chwanegiad at ddetholiad gofalus o'r eiddoch 
eich hun, mae cyfnewidiad arall yn achlysurol angen- 
rheidiol, onide, bydd parad cyson o'r un rhai yn debyg 
o niweidio y ddiadell. Cyll y mamogiaid eu ffrwyth- 
lonrwydd, a dygant lai o wyn, a dirywir ansawdd y 
defaid. Er rhagflaenu hyn, dylai y ffermwr gyfnewid 
ei hyrddod bob dwy neu dair blynedd a ffermwr arall, 
yr hwn y mae ei ddefaid o'r un rhywogaeth, ac mor 
agos ag y gellir, yn gystal o ran magwraeth. Gwnaiff 
y cyfnewidiad hwn ragflaenu y dirywiad a fyddai yn 
debyg o ddeilliaw oddiwrth bar&d cyson o'r un rhai. 
Goreu pa bellaf oddiwrth eu gilydd fyddo y tiroedd 
fyddo felly yn cyfhewid yr hyrddod. 



180 



Y MOCHYN. 



Yr amser cyffredin i ollwng yr hyrddod at y mam- 
ogiaid, yw o ganol Hydref hyd ganol Tachwedd; a 
chan fod cyfnod y cyfebriad yn bum mis, neu 152 o 
ddiwrnodau, cymer y llydniad le rhwng canol Mawrth 
a chanol Ebrill. Dylai y mam ogiaid, cyn gollwng yr 
hyrddod atynt, gael eu chwilio yn ofalus ; a dylai y 
rhai hyny fyddo ag unihyw arwydd o afiechyd, megys 
trymder a marweidd-dra llygaid, duwch dannedd, ac 
anadl ddrygsawrus, gael eu neillduo er eu tewau. 
Wedi pigo allan fel hyn y rhai anghymeradwy, gosoder 
y mamogiaid raewn porfa dda cyn gollwng yr hyrddod 
atynt. 

Dylai y mamogiaid gael eu trin yn esmwytb, ac ni 
ddylent gael eu cyflymu na'u canlyn a chwn yn eu 
symudiad o'r naill gae i'r Hall. Fel y byddo amser 
dyfod ag wyn yn nesau, dylid neillduo iddynt rhyw fan 
sych cysgodol, a'r mamogiaid i gael eu symud yno rai 
diwrnodau o'r blaen. Maent yn gofyn gofal neillduol 
yn amser y llydniad, ac ni ddylent bytb gael eu gadael 
heb gynorthwy os bydd angen. Mae y gofal angen- 
rheidiol ar y fath amgylchiadau yn cael, yn gyffredin, ei 
weini gan fugail cyfarwydd, neu gan ryw un arall a 
fyddo yn adnabyddus o natur a thriniaeth defaid. 

Nid yw yn beth dymunol i arfer cwn er gyru a 
chasglu defaid, oblegid y mae eu cyfarthiad bob amser 
yn eu dychrynu ; ac maent mor ofnus hyd y nod pan eu 
buarthir ar gae o erfln, fel gwna presenoldeb ci wrth 
sawdl y bugail yn ami eu rhwystro i bori. Ar ryw 
randiroedd eang agored, gellai arfer cwn fod yn angen- 
rheidiol ; ond ni ddylai hyn gael ei wneud os gellir ei 
hebgor, gan y bydd yn sicr o rwystro tewychiad i ryw 
raddau, er i'r bugail arfer y gofal mwyaf yn ei gylch. 

Y MOCHYN. 

Mae y mochyn i'w gael yn mhob parth o'r byd, o'r 
cyhydedd hyd y pegynau. Bydd fyw a chynydda ar 
bob math o fwyd, ac nid oes un creadur a wna besgi 



Y MOCHYK. 



181 



mor fuan. Ymborth moch gwylltion yn benaf yw 
porfa, gwreiddiau, mes, cynyrch y ffawydd, a ffrwythau 
gwylltion ; ond yn eu sefyllfa ddofaidd, fe'u porthir yn 
fwyaf cyffredin a blawd haidd, pys, cloron, erfin, ac a 
gwehilion y gegin, y llaethdy, a'r ardd. 

Y mae amrywioi fathau o foch yn cael eu codi yn y 
wlad hon, ac mae y naill rywogaeth yn cael ei chy- 
mysgu a'r Hall yn baraus, yn ol dymyniad a barn y 
perchenog. 

Y mae moch China o wreiddyn Chineaidd, megys y 
mae yr enw yn arwyddo. Y mae y rhai byn o benau 
byrion, clustiau sythion, cernau llydain, cefnau uchel, 
a thraed byrion. Mae y rhywogaeth bon yn dda am 
hilio, yn hawdd eu tewau, ac er nad ydynt yn tyfu i 
faintioli mawr, eto gwnant dalu yn dda am eu bwyda, 
a gellir eu lladd er eu balltu yn ddeuddeg mis oed. 

Mae y moch Neapolitanaidd yn dduon, yn ddiflew, 
ac yn llyfnwedd, gyda chlustiau sytbion. Gwnant 
besgi mor gynted a'r Chineaidd, ond nid ydynt mor 
dda am hilio, nac mor galed rhywogaeth. Mae cy- 
mysgiad o'r Chineaidd a'r Neapolitanaidd a'r rhywog- 
aethau caletaf y wlad hon, yn tueddu yn fawr at wellau 
y diweddaf, trwy eu gwneud yn fwy hiliogaethol, ac yn 
hawddach eu tewau. 

Mae rhywogaeth Suffolk yn gyffredin yn wynion, a 
chlustiau pigfeinion, dwyfron, a lwynau llydain, yn 
nghyd a chyrff byrion cryno, yn debyg i'r Chineaidd. 

Y mae moch Essex gan mwyaf yn dduon, neu yn 
frythion, a blewyn tenau, ac yn tebygoli yn fawr, o ran 
natur a ffurf, i'r Neapolitanaidd. Tewant yn hawdd 
ac yn ieueinc. 

Y mae rhywogaeth Berkshire yn rhai lluniaidd iawn, 
a chanddynt glustiau sythion a bychain, cefnau a lwyn- 
au llydain, ffolenau da, a thraed byrion. Y mae'r fath 
hyn yn rhywogaeth rhagorol, ac yn well nag un arall 
i'r amaethwr. 

Y rhai hyn yw y rhywogaethau a fegir yn benaf yn 



182 



Y MOCHYK. 



y wlad hon, ond eto mae mewn rhai manau fathau o | 
foch mawrion, y rhai a ganmolir oblegid eu maintioli ; 
ond byddant yn hir cyn y delont i'w cyflawn dwf, ac ni 
wnant ateb cystal a rhywogaethau llai, y rhai sydd yn 
fwy hiliogaethol, ac a besgant yn gynt, ac yn ieuangach. 

Dylid bob amser ddewis y rhai mwyaf Uuniaidd o'r 
doraid er magu oddiwrthynt. Gwnai hyn wellau y 
rhywogaethau heb unrhyw gymysgiad ; ond lie byddo 
yr hwch a'r baedd yn berthynasau rhy agos, lleieir eu 
ffrwythlonrwydd, ac o ganlyniad bydd yn ami yn angen- 
rheidiol ceisio baedd o rywogaeth arall. Er cynydd 
lliosogrwydd, nid oes un cymysgiad mor effeithiol a'r 
Chineaidd. 

Er cael y buddioldeb mwyaf oddiwrth gadw moch, 
dylid mabwysiadu cynllun rheolaidd mewn magu a 
phesgu. Dylai fod tylcau priodol i foch o wahanol 
oedran, a dylai yr hychod magu gael eu cadw ar wahan. 
Darparer llestri copr er berwi a darparu eu hymbortb, a 
lleoedd cyfleus er ei gadw a'i gymysgu ; a dylai y glan- 
weithdra mwyaf gael ei arferyd yn nghylch pob peth 
perthynol iddynt. Y mae mochyn yn naturiol yn 
greadur sydd yn cam glendid, ac er ei fod weithiau i'w 
weled yn ymdreiglo yn y dom, nid oblegid ei hoffder o 
le bawlyd y gwna hyn, ond er cael gwared o'r gwres a'r 
ysfa sydd yn ei gnawd ar dywydd twym. Pe caniat£id 
iddo ddigon o wellt a dwfr glan, ni fyddai y mochyn 
byth yn frwnt ; ac nid oes dim a'i bodda yn fwy, nag a 
effeithia yn well er ei gynydd, na chael ei fynych olchi 
a'i ysgrafellu. 

Para yr hwch yn dorog bedwar mis, a phan ar ddyfod 
a pherchyll, dylai gael ei rhoi mewn twlc ar ei phen ei 
fiun. Ni ddylai perchyll gael eu tynu oddiwrth yr 
hwch yn rhy ieueinc, gan y gwna hyny eu gosod yn 
agored i glefydau ; ond os cant sugno nes y byddont yn 
gryfion, anaml y byddant yn ddarostyngedig i unrhyw 
glefydau drachefn. Ni ddylent byth gael eu tynu nes 
y byddont yn chwech wytlmos ddau fis oed ; ac ar 



Y MOCHYN. 



183 



amser eu bwriad ni ddylai fod llawer o wellt yn y twlc, 
rhag iddynt gael eu satbru a'u mogu ; a dylai yr hwch 
gael edrych am dani yn ami, gan fod rhai hychod yn 
dueddol i ladd y perch y 11. Mae wyth neu ddeg yn 
ddigon i gael eu magu ar un doraid. 

Dylai hwch a pherchyll yn ei sugno, gael ei bwyda 
yn dda, a phys, blawd haidd, a llaeth, neu faidd. Mae 
soeg hefyd yn beth da iawn, os gellir ei gael. Yn yr 
haf, gellir ei goilwng allan yn awr ac yn y man, am 
awr neu ddwy, i gae gerllaw i bori, os bydd hyny yn 
gyfleus ; ond ni ddylid goilwng y rhai by chain allan 
gyda hi, nes y byddant yn bythefnos neu yn dair 
wythnos oed. Bydd hwch byw am lawer o flynydd- 
oedd, a dwyn amry wiol doreidau o foch ; ac yn gyffredin 
gwna hen hwch well mamaeth nag un ieuanc, ac o 
ganlyniad dylai gael ei chadw cyhyd ag y gwnelo fagu. 
Gallai hychod ieueinc tua deg neu ddeuddeg mis oed, 
ddwyn toraid o berchyll, ac yna eu dyspaddu a'u pesgi 
er eu halltu ; yr hyn hefyd a ddylid wneud a phob hwch 
ieuanc na fyddo yn dda am fagu, neu yn dueddol i 
fwyta ei pherchyll. 

Er trin moch, mae cael twlc cynes a chysurus iddynt 
yn un o'r pethau mwyaf pwysig. Nid oes eisiau iddo 
fod yn helaeth iawn ; ond dylai fod yn agor tua'r deau 
os bydd yn bosibl. Os caifF mochyn ei gadw yn lan, 
sych, a chynes, gwnaiff haner y bwyd y tro iddo a 
fyddo yn angenrheidiol mewn lie oer gwlyb a bawlyd ; 
a chofier, os caifF mochyn y driniaeth ofalus a ddylent 
gael, gwnaiff dalu ar ei ddegfed am y drafferth. Dylai 
llawr y twlc gael ei godi a'i lecblorio, neu ei osod a 
phridd-feini neu geryg to, fel y gallo ar dywydd twym 
gael ei olchi yn lan, gan na bydd ar y moch y pryd 
hwnw eisiau dim danynt. 

Gwnaiff unrhy w beth y tro yn mron er porthi moch ; 
pilion cloron, meillion wedi eu tori, erfin wedi eu berwi, 
gwehilion gerddi, gwan yd, mes, ffrwythau ffawydd, a 
golchion llestri ; ond beth bynag a roir iddynt, bydded 



184 



CREADURIAID PLYFOG. 



iddo yn gyntaf gael ei ferwi neu ei anweddu ( steamed ) 9 
ac yna i aros diwrnod neu ddau cyn ei ddefnyddio ; 
megys y mae yn ddigon gwybodus y gwnaiff moch 
dewau yn well ar fwyd wedi heneiddio nag ar un 
newydd. Gwnaiff haner y cloron y tro iddynt wedi eu 
berwi, ag a wnelai yn amrwd ; ar un fath am bob 
llysiau ereill.* 

Ni ddylai moch byth gael ei goddef i grwydro oddi- 
amgylch am beth i'w fwyta, oblegid os heb fodrwyo eu 
trwynau, tyriant a dystrywiant y tir ; ac os wedi eu 
modrwyo, ymdreuliant yn ofer with geisio tyrio. Am 
bob diwrnod y cafFo mochyn fyned allan, bydd yn sicr 
o golli mewn cnawd a bloneg ; ac ni ddylai adael ei 
dwlc cysurus o'r pryd y byddo yn barchell hyd nes 
byddo yn barod i'w ladd, oddieithr ychydig pan yn 
ieuanc i ganlyn ei fam, fel y crybwyllwyd uchod. 

CREADURIAID PLYFOG. 

Mae iawn driniaeth creaduriaid plyfog yn beth adna- 
byddus yn gyffredin gan bob gwraig amaethwr ; gan 
hyny, ychydig sydd eisiau eu ddyweud yma ar hyny. 
• • Ond pan ystyrir gymaint o honynt sydd yn cael eu 
defnyddio bob blwyddyn, a'r cynyrch anferthol o wyau 
a ddygir i'r farchnad yn feunyddiol,f mae yn eglur fod 
y pwnc yn un o bwys neillduol ; a gwir yw, na wnaiff 
yr amaethwr synwyrol fod yn ddisylw o hono. 

Dylai nifer y gwyddau, hwyaid, gieir, a'r adar tyrc- 
iaidd a gedwir ar y beili fod yn ateb i'r llafur fyddo yn 

* Mae cloron wedi eu pobi ar odyn, tebyg i odyn geirch pobydd, 
yn ymborth rhagorol i foch. Gwna y tan felly, trwy ddifa y sudd 
niweidiol, cbwanegu eu hinsawdd feithrinol, a'u gwneutbur yn fwy 
iachus. Gellir gwneud yr odyn trwy ycbydig iawn o draul, yr hyn 
yn fuan a atdelir yn rbwyddineb darpariaeth y cloron. Mae cig 
moch wedi eu pesgi fel byn yn gystal a chig rhai wedi eu pesgi a 
haidd neu geirch. — C yf. 
/ Cyfrifer fod gwertb uwchlaw £10,000 o greaduriaid plyfog yn 
cael eu difa yn LJundain ei hunauAjob \A^^iv. 



CREADURIAID PLYPOG. 



185 



debyg o gael ei golli ar hyd-ddo a'i afradu, oni bai fod 
y creaduriaid hyn i'w bigo i fynu. Hyn yw yr achos 
fod wyau a chreaduriaid plyfog yn cael eu gwerthu am 
bris mor isel; canys pe byddai eu bwyd yn cael ei 
brynu am ei lawn werth, byddai y draul o'u cadw yn 
llawer uwch. 

Gieir. — Mae'r amrywiol fathau o ieir a gedwir yn y 
wlad hon yn gyffredin wedi eu cymysgu yn fawr, ac yn 
ami wedi gwaethygu wrth yr byn oeddynt yn wreiddiol ; 
ond y mae y rbywogaetb gyffredin, fe allai, yn gystal 
ag un. Mae gieir llwydion Dorking, a'r duon Yspaen- 
aidd, p'odd bynag, yn rhagori ar bob matb arall, pan y 
gellir eu cael yn ddigymysg. Mae'r ddau fath hyn yn 
rhai da am ddodwy, rhoddant wyau mawrion, maent yn 
x hawdd eu tewau, ni cbrwydrant yn mhell, a cheir pris 
da am danynt. 

Mae pob gieir a thraed gwynion yn rhagori ar rai 
ereill; a dylid gochelyd y rhai a thraed gwyrddion a 
melynion, oblegid eu bod yn rhy dyner ; ac nid yw y 
rhai a thraed duon mor werthadwy, gan fod eu cig yn 
gyfrredin yn edrych yn dduaidd. Nid yw gieir a 
choesau hirion yn werth eu cadw. 

Tewaiff gieir yn well o'u cadw i mewn, ac felly hefyd 
gwnaiff llai o fwyd y tro iddynt ; ond rhaid iddynt gael 
lie cynes. Os goddefir iddynt grwydro oddiamgylch, 
ni wnant dewdu ond anaml, pa gystal bynag byddant yn 
cael eu bwydo. 

Wyau. — Dylai y nyth fod yn nhy y gieir, ac mor bell 
ag y gellir oddiwrth y glwyd, fel na byddo iddynt gael 
eu haflonyddu wrth ddodwy na deori. Mae basgedau 
yn well na chistau er gwneud nythuu ynddynt. Nid 
oes dim yn eisiau ond ychydig o wellt ; a bydded iddo 
gael ei gadw bob amser yn lan ac yn syber ; oblegid os 
na ofalir am hyn, gwaethyga yr wyau yn mhen ychydig 
o oriau ar ol eu dodwy. 

Nid oes dim yn well na gwres tuag at wneud i iar fod 
yn un dda am ddodwy ; a gwnaiff £\ax dda. ^k«rb&. 



186 , CREADtRlAID PLYFOO. 



byrion, os caiff ei chadw yn gynes ac heb ei aflonyddu, 
ddodwy 150 o wyau, a magu nythaid o gywion bob 
blwyddyn. Cadw Rawer o ieir a'u haner newynu sydd 
beth hollol ddidrefn, gan y byddai tair neu bedair, a'u 
bwydo yn dda, yn werth mwy na cbymaint arall heb 
ofalu am danynt ; a phe cedwid cbwech giar am bob 
ceiliog, byddent yn fwy ffrwythlon na phe cedwid 
chwaneg. 

Gan fod cynhesrwydd o'r pwys mwyaf i ieir, dylai ty 
y gieir fod yn wynebu tua'r deau, ac yn rhydd oddiwrth 
bob lleithder, ac wedi cael ei adeiladu, os bydd posibl, 
fel ag y gallo gwres simnai neu fFumer gael mynedfa 
iddo. 

Er cadw wyau yn beraidd ac yn dda, dylent gael ei 
gosod yn union ar ol eu dodwy mewn llestraid o ddwfr 
calch, neu eu rhwbio drostynt ac ychydig o floneg, gwer 
manllwyn, neu ymenyn, a'u gosod i sefyll ar eu penau. 
Pe gosodid hwynt i sefyll ar eu hochrau, gwnai y 
melyn lynu wrth y plisg, yr hyn a'u hanafa wrth eu 
cadw yn hir. Wedi rhwbio brasder ynddynt, ni ddylent 
fod uwchlaw pythefnos heb eu troi, a'u sychu drostynt ; 
ond dwfr calch yw y mwyaf didraul, a didrafferth, a'r 
dull goreu o'u cadw ; gwnant fel hyn, ond eu troi yn 
achlysurol, gadw chwech mis heb fod ddim gwaeth. 

Hwyaid. — Os oes llyn neu ddwfr rhedegog gerllaw, 
dylid cadw hwyaid yn ddilai. Maent yn rhai da am 
ddodwy yn y gwanwyn ; a magant eu rhai bychain 
gydag ychydig iawn o gymorth; ond ni ddylai yr 
hwyaid ieueinc gael eu gollwng nemawr i'r dwfr nes y 
byddont tuag wythnos oed, gan y byddant yn debyg o 
farw o anwyd. Ni ofynant ond ychydig iawn o ym- 
borth na gofal ar ol y diwrnodau cyntaf ; ac os bydd 
llyn, gwaun-dir, neu faes cyffredin yn agos, gan eu bod 
mor hoff o bryfedach a thrychfilod, gwnant ymdaro 
drostynt eu hunain. Byddai chwech o hwyaid yn fwy 
buddiol yn y gwanwyn i ddyn tlawd a'i deulu, na'r afir 
oreu a ellir gael ; ac ni ^ fowl o'u cadw yn 



CREADURIAID PLYFOG. 



187 



aemawr o ddim, ac ni cheid haner y drafferth wrthynt 
oil ac a geid wrth un llwdn gafr. Mae un mailart yn 
ddigon gyferbyn a chwech o hwyaid. 

Twrciod.—Mae y rhai hyn yn greaduriaid gwerth- 
fawr, ond yn dyner, ac yn gofyn gofal wrth eu magu, 
ac yn fwytawyr helaeth. GeLLid gosod yr wyau dan 
iar gyffredin, a'i chadw hi i mewn, gan oddef i'r rhai 
bychain i redeg allan, a chyfnewid eu hymborth trwy 
eu bwyda a danadl wedi briwio, enwyn, ceulfran, a 
blawd ceirch, a gwnant gynyddu yn dda ; ond bydd yn 
rhaid eu cadw mor ofalus ag byddo yn bosibl rhag cael 
eu gwlychu, megys yn wir dylai pob adar ieueinc gael. 
Er cael ceulfran unrhyw amser, ni bydd eisiau ond yn 
unig berwi ychydig o alym yn y mesur angenrheidiol o 
laeth, a gwnaiff yn union droi yn geulfran, ac yn barod 
i'w ddefnyddio. 

Gwyddau, ni ofynant ond ychydig o ofal ; ond y 
maent yn rhai drygionus iawn yn yr ydlan, trwy dynu 
tywys allan o'r helmi, &c. Lie byddo dwfr, a thir 
cyffredin iddynt bori arno, gellir eu magu gyda budd- 
ioldeb heb ond ychydig drafferth ; ac y mae eu plyf bob 
amser yn werthfawr. 

Ni ddylid gadael i'r gwyddau bychain fyned nemawr 
oddiamgylch y diwrnodau cyntaf, ond na chauer yr hen 
wydd i mewn ychwaith. Clos, neu ysgubor wag, yw 
y He goreu i'r rhai bychain am yr wythnos gyntaf, gan 
eu gollwng allan ddwy neu dair awr bob dydd i bori 
glaswellt. Er eu tewau i'r farchnad, anfoner hwynt i'r 
soflydd, a bwyder hwynt gartref ag erfin oerion wedi eu 
briwio, a dwfr, gydag ychydig o lafur. 

Yr ydys wedi sylwi lawer gwaith mae anfynych mae 
un afiechyd ar yr anifeiliaid lie byddo nifer resymol o 
wyddau yn cael eu «adw, oblegid gwnant fwytta a 
chynyddu ar y llysiau hyny ag sydd i raddau mwy 
neu lai yn niweidiol i greaduriaid ereill, a pha rai sydd 
yn gyffredin i'w cael ar bob math o dir. Mae y rhan 
fwyaf o amaethwyr yn wybodus o hyn> a myu^cK ^ 



188 



Y LLAETHDY. 



gwneir troi buwch neu fustach afiachus i gae lie byddo 
gwyddau yn arfer pori, gyda golwg ar iddo dderbyn 
llesad trwy y cyfnewidiad. Mae y glaswellt ar y manau 
He mae gwyddau yn arfer pori bob amser yn deg a 
melus. 

Gellid sylwi wrth ddiweddu ar y pen hwn, na ddylai 
creaduriaid plyfog mewn un modd gael eu tybied yn 
anheilwng o sylw. Gellai gwraig amaethwr ofalus droi 
heibio gryn swm o arian bob blwyddyn, trwy ychydig o 
drafferth, a nemawr o draul. Mae yr adar, yr wyau, a'r 
plyf, oil yn bethau gwerthadwy, a gwnaiff yr arian a 
geir am danynt i raddau mawr ddiwallu yr angenrheid- 
iau teuluaidd. 

Y LLAETHDY. 

Y llaethdy sydd ychwanegiad angenrheidiol at bob ty 
fFerm. Dylai wynebu tua'r gogledd ; a dylai bob am- 
ser gael ei gadw yn oer, yn agored i awyr, ac yn eithaf 
glan. Dylai yr holl lestri Uaetb gael eu ysgaldanu, eu 
dwys-rwbio, eu glan-olchi, a'u sychu bob too eu defn- 
yddir. Os o goed eu gwneir, derw, neu waglwyfen 
yw y goreu ; os o fettel,^mae zinc yn rhagori ar blwm. 

Nid yw Uestri pridd wedi eu marneisio yn rhai dy- 
rounol i gadw llaeth ; gan y gwnaiff surni y llaeth 
effeithio ar y famais, ac a'i try yn wenwyn pur, er yn yr 
amgylchiad hwn yn wanaidd iawn. Mae llestri coed fe 
allai ar y cwbl yn well nag un math yn y llaetbdy ;* ond 
y maent hwy yn ddarostyngedig i gael eu heffeithio gan 
surni y llaeth, gan hyny nid ellir eu trwadl lanau ond 
trwy eu berwi ; ac os bydd hyn yn methu, cymysger 

* Mae gwydr yn cynwys llawer o ragoriaethau fel defnydd Uestri 
llaeth. Mae yn ihad ao yn hawdd ei lanau, a chan ei fod yn beth 
na effeithia trydaniaeth arno, gwnaiff nid yn unig gadw y llaeth yn 
beraidd am hir amser, ond mewn ffurf o bedyll llaeth, gwnaiff roi 
oddeutn y ddegfed ran yn fwy o hufen na llestri pridd neu goed.— 



Y LLAETHDY. 



189 



ychydig soda a'r dwfr berwedig, yr hyn a wnaiff yn 
hollol glirio ymaith y surni. Dylai y llestri yn ganlyn- 
ol i hyn gael aros dau ddydd neu dridiau mewn dwfr, 
yr hwn a ddylai gael ei newid yn achlysurol. 

Llaeth. — Bydded i'r gwartheg gael eu trin gyda 
thynerwch, a gofaler beidio bod yn arw hyd y nod 
mewn geiriau, yn neillduol ar amser godro. Pan osod- 
er y Hoi i sugno, tyner y tethau bob amser yn llwyr ar 
eu holau. Nid oes un arferiad yn waeth na gadael 
llaeth yn y piw, oblegid pa fwyaf adawer yn awr, 
lleiaf yn y byd y geir y tro nesaf ; ac y mae y llaeth ar 
y diwedd bob amser yn well nag ar y dechreu ; para 
i frasau hyd y diferyn diweddaf. 

Yr arferiad cyffredin yn y wlad hon yw godro y 
gwartheg ddwy waith yn y dydd ; ond pan eu bwydir 
yn y ty, ae y cant yn helaeth o ymborth iraidd a 
maethlawn, mae yn angenrheidiol eu godro dair gwaith 
yn y dycld, sef, yn foreu iawn, haner dydd, a'r nos ; 
oblegid ni roddant gymaint o laeth yn y pedair awr ar 
hugain, o'u godro ddwy waith yn unig, ag.a roddant 
wrth eu godro dair gwaith. Gwnaiff buwch yn yr 
amgylchiadau hyn roi yn agos cymaint o laeth bob tro, 
wrth eu godro dair gwaith, ag a roddai wrth ei godro 
ddwy waith. Yn Flanders a Switzerland, lie mae y 
gwartheg yn cael eu bwyda yn y tai, maent bob amser 
yn cael eu godro dair gwaith. 

Dylai y gwartheg gael eu godro yn agos i'r Uaethdy, 
fel y gallo y llaeth gael ei osod heibio cyn oeri, neu siglo 
llawer arno. Dylai llaeth gael ei hidlo trwy wagr rhawn, 
a dylai y glanweithdra a'r syberwyd mwyaf gael ei ar- 
' feryd yn holl oruchwyliaeth y llaethdy. Pe digwyddai 
fod y llaeth a bias erfin, bresych, neu unrhyw ymborth 
arall arno, ychydig o halen y graig a wna yn gyffredin 
ei ddyfetha, ac a'i gwna yn beraidd. 

Dylai godro bob amser gael ei gyflawni mewn modd 
esmwyth ac araf, fel na byddo mewn un wedd yn 
boenus i'r anifael. Mae engreifftiau i'w cael na roiff 



190 



Y LLABTHDY. 



gwartheg ddim o'u llaeth i odrwr byrbwyll, chwimwth, 
a gerwin ; ond gwnant ei roi yn ewyllysgar i laeth- 
wraig fwynaidd a thirion. Pan fyddo gwartheg yn 
anhy waith, yr hyn weithiau a ddigwydd fod, dylent gael 
eu trin gyda mwyneidd-dra did dan ol, ac nid un amser 
gyda byrbwylldra afrywiog, yr hyn yn unig a'i gwna 
yn waeth. Pan fyddo y piw yn galed ac yn boenus, 
dylai gael ei olchi yn esmwyth a dwfr twym, a'i rwbio 
yn araf er esmwythau y boen, ac yna gwna y fuwch roi 
ei llaeth yn rhydd, ac heb un atalfa. 

Mae y rhan gyntaf o'r llaeth pob amser yn denauach, 
ac nid y w cystal am ymenyn a'r rhan ddiweddaf. Yr 
hufen hwnw a goda gyntaf i'r wyneb yw y brasaf, ac 
felly a yn waelach waelach hyd oni chodo y cwbl. 

GwnaifF llaeth tew roi llai o hufen mewn cymariaeth 
na llaeth fo yn deneuach, ond bydd yr hufen yn frasach 
yn ol yr hyn fyddo ; a phe cymysgid dwfr a llaeth tew, 
gwnai roi mwy o hufen, ac o ganlyniad fwy o ymenyn 
nag a wnai pe heb gymysgu dwfr ag ef. Lie byddo 
gwueuthur ymenyn yn brif bwnc, dylai hyn gael ei 
arferyd. 

Pan fyddo llaeth yn cael ei ddwyn o gryn bellder ar 
ol ei odro, fel ac i'w ysgwyd a'i oeri cyn ei hidlo, ni 
wnaifF byth roi cymaint o hufen a phan yn cael ei roi 
yn y pedyll yn dwym ; gan hyny, dylai gwartheg gael 
eu godro mor agos ac y gellir i'r llaethdy. 

Ymenyn. — Lie byddo llawer o laeth, mae corddi yn 
awr yn gyfFredin yn cael ei wneud trwy beirianwaith, 
yn cael ei weithio gan agerdd, cefiyl, neu ddwfr, neu 
trwy gydio y fuddai a'r peiriant-dyrnu. Y dull mwyaf 
cyffredin, er hyny, i'w a llaw. 

Tybiai rhai, oddieithr i'r hufen gael ei dynu ymaith 
tra byddo y llaeth yn newydd, na all yr ymenyn fod 
yn dda, ond camsynied yw hyn. Dylai y llaeth gael 
aros hyd ag y gellir heb euro, cyn tynu ei hufen, a 
gwnaiff yn y canlyniad roi mwy a gwell ymenyn. 
Mewn rhai parthau o Loegt, ^iv gyffiredin yn yr 



Y LLAETHDY. 191 

o 

Iwerddon a Scotland, mae yn arferiad i beidio ncillduo 
yr hufen oddiwrth y llaeth, ond corddi y ddau yn 
nghyd; trwy yr hyn ceir llawer iawn o enwyn, yr hwn 
a ddefnyddir gan ddynion yn helaeth ; er yn y dull hwn 
nad yw y llaeth byth yn cael ei gorddi nes y byddo 
wedi suro. Pa un a'i ar wahan, neu yn nghyd y byddo 
y llaeth a'r hufen, mae y corddi yn cael ei ddwyn yn 
mlaen yn yr un dull. Pan fyddo y ddau yn nghyd, 
mae mwy o amser yn ofynol i gorddi, gofyna weithiau 
dair awr felly ; ond pe gosodid yr hufen yn y fuddai ar 
ei ben ei hun, bydd haner awr yn gyfFredin yn ddigon. 

Pan fyddo caws yn cael ei wneud o'r llaeth, bydd yn 
ofynol tynu ei hufen yn o fuan, ond pan na fyddo ond 
ymenyn yn unig, nid yw hyn yn angenrheidiol. Mae 
llawer yn ymddibynu ar yr hin. Ar hin oer, geill 
llaeth fod dri, pedwar, pump, neu chwech diwrnod, heb 
dynu ei hufen ; ond ar hin boeth, neu daranllyd, fe 
allai mai o braidd bedair awr ar hugain. Ceidw yr hu- 
fen yn well ar y llaeth cyd ag y byddo heb suro, ac 
wedi ei dynu oddiar y llaeth, goreu pa gyntaf y caffo ei 
droi yn ymenyn. 

Yn yr haf dylai y fuddai, wrth roi yr hufen ynddi, fod 
mor oer ag y byddo yn bosibl ; ac i'r gwrthwyneb ar 
dywydd oer, trwy dywallt dwfr poeth iddi i'w thwymo 
cyn rhoi yr hufen i mewn. Gosoder y fuddai a'i gwae- 
lod mewn dwfr oer tra yh corddi yn yr haf ; ac yn y 
gauaf neu ar dywydd oer, gellir corddi mewn He twym, 
ond nid yn agos i'r tan. 

Dylai ymenyn gael ei osod mewn dwfr fFynnon oer 
yn union ar ol ei gorddi, i'r dyben iddo galedu ; ac ar 
ddiwedd y trydydd neu'r pedwerydd golchiad, tafler 
ychydig o halen i'r dwfr er gwellau lliw yr ymenyn, a 
gwasger o hono yn drwadl yr oil o'r llaeth, ac onide, 
bydd ei flas yn anhyfryd. Yna bydd yn barod i'r 
farchnad, ond os bwriedir ei gadw, hallter a llestrer ef 
yn uniongyrchol. 

Y dull goreu i halltu ymenyn er ei gadw yw, ceisier 



192 Y LLAETHDY. 

un ran o siwgr, un ran o nitr, a dwy ran o'r halen cy- 
ffredin goreu wedi eu cymys'gu yn dda, a'u malu yn fan, 
a rhodder wns o'r cymysgedd hwn i bob pwys o ymen- 
yn. Pan yn llestri ymenyn i fynu er ei werthu, ni 
ellir ei wasgu a'i galedu yn ormodol, na bod yn rhy 
ofalus yn nghylch ei gauad yn glos, fel ag i gadw yr 
awyr allan oddiwrtho. 

Peth hollol allan o le yw cadw un corddiad o ymenyn 
heb eu halltu hyd nes y delo y Hall, i'r dyben o gy- 
mysgu y ddau yn nghyd, oblegid mae hyn yn drygu y 
bias, ac yn peri fod yr oil mor dyner fel na ellir byth 
wedin ei galedu. 

Gellir gwneud ymenyn o'r fatb oreu, a byny gyda y 
buddioldeb mwyaf yn y llaethdy hyny He bydd caws 
hefyd yn cael eu gwneud, oblegid felly gellir cadw y 
llaetb a'r bufen teneuaf er gwneud caws o honynt. 

Mae yn achwyniad yn erbyn rboi erfin i wartbeg, 
oblegid eu bod yn.peri adflas ar yr ymenyn, ond gellir i 
raddau mawr ragflaenu hyn trwy ofal a sylw priodol. 
Gwnaiff llaetb oddiwrth erfin waethygu yn gynt na 
llaeth oddiwrtb laswellt, ac wrth gorddi cbwanegir y 
drygedd hwn yn ami trwy osod y fuddai yn rby agos i'r 
tan. Dylai y fuddai ei hun gael ei chadw yn oer, ac 
mewn lie oer y dylid corddi, er y dylid rhoi cymaint y 
ddwfr brwd ar y llaeth ag fyddo yn angenrbeidiol. 
Mae o bwys neillduol i gorddi yn ami, o'r hyn lleiaf 
ddwy waith yn yr wythnos ; ond lie na ellir gwneud 
hyn, chwaneger yr wythfed ran o ddwfr berwedig at y 
llaeth fel y byddo yn dyfod oddiwrth y fuwch, a goruch- 
uddier ef a lliain dwbl, yr hwn a gymer i fynu yr an- 
wedd, ac a ddwg ymaith yr adflas fydd bwyta erfin yn 
debyg o roi ar y llaeth. 

Caws. — Mewn gwneuthur caws, y peth sydd yn 
gofyn y sylw blaenaf, yw yr hyn a ddefnyddir er ceulo 
y llaeth. Cynwysiad crombil neu gylla llo ieuanc 
ydyw, yr hyn weithiau a barottoir gyda, ac weithiau heb, 
y caul sydd ynddo ; ond yn y naill fFordd neu'r Hall, y 



Y LLAETHDY. 



• 

193 



gwlybwr sydd yn y cylla sydd yn effeithio er ceulo y 
liaeth. 

Y dull y parotoir y cylla yw, yn gyntaf trwy ei 
halltu, ac yna ei grogi i fynu i sychu am dri neu 
chwech mis, neu ddeuddeg mis, yn ol fel y dywed rhai. 
Er ei ddefnyddio, rhodder ef mewn ysten, a thywallter 
arno ryw nifer o chwartau o ddwfr twym tyner, a 
gadawer iddo sefyll yn yr ysten am ddau neu dri 
diwrnod ; yna hidler ef ymaith, a chadwer ef mewn 
costrel wedi ei chorcio yn dyn. Bydd llonaid llwy 
bwrdd yn ddigon i geulo deg galwyn ar ugain o laeth. 
Mae y duli yma o barotdi y defnydd hwn yn gystal ag 
un, er fod amrywiol ereill mewn ymarjeriad yn nghwa- 
hanol ranau y wlad. Yr hyn sydd o bwys yw, medru 
defnyddio y gwlybwr hwn yn y fath fodd fel na byddo 
unrhyw flas anhyfryd ar y caws ar ei ol. 

Caer yr hyn a ganlyn yn gyfarwyddyd da tuag at 
wneuthur caws : — Wedi casglu at eu gilydd fesur 
digonol o laeth er gwneud cosyn o'r maintioli a 
fwriedir, dihufener ef, a thwymer ef s ar y tan i wres y 
gwaed, a cheuler ef trwy ofFerynoldeb y gwlybwr cry- 
bwylledig. Yna chwaneger ato gymaint o hufen a 
fyddo yn ofynol er ateb y brasder yr amcenir i'r cosyn 
fod ; a phe chwanegid ychydig o enwyn eilwaith at 
hyn, gwnai y caws yn fuan yn las. Ceulfraener ef 
yn ysgafn ar y cyntaf trwy ei rygnu a chyllell, ac 
yna briwier ef yn fanach, ond yn esmwyth fel ag i 
ollwng y maidd allan o hono yn llwyr, yna cymysger ag 
ef haner wns o halen am bob pwys o geulfraen, a 
gosoder ef dan wasg. 

Dylid dwyn yr holl oruchwyliaeth hon yn mlaen 
gyda brys, ond eto nid yn fyrbwyll. Wedi i'r cosyn 
fod dan wasg am ddwy awr, troer, a gosoder ef yn ei ol 
drachefn ; a gwneler hyn gan newid y lliain dair neu 
bedair gwaith y dydd, am ddau neu dri diwrnod ; yna 
gadawer ef dan y wasg am wythnos, gan ei droi yn awr 
ac yn y man. Pan ddelo yn weddol galed, gellir ei 
14 



194 



GWENYN. 



symud i'r ystafell caws, gan ei droi yn achlysurol hyd nes 
y byddo yn eithaf sych. 

Dylai yr ystafell fod yn oer, ac yn agored i'r awyr 
redeg trwyddi, yr hyn bob amser sydd yn fuddiol i'r 
caws. 

GWENYN. 

Mae gwenyn i'w gwerthfawrogi, nid yn unig ar gyfrif 
eu bod yn eu mel yn darparu lluniaeth o*r fath iachusaf, 
ac yn eu cwyr ddefnydd rhagorol tuag at lanau y dod- 
rem ; ond hefyd ar gyfrif y gwersi buddiol a ddysgant i 
ni yn y diwydrwydd a arferant ; myfyrdod ar yr hyn a'n 
dwg i sylwi mwy ar ddoelhineb a daioni yr Hollalhiog, 
rbagluniaeth yr hwn sydd yn gofalu am y trycbfilyn 
distadlaf, ac yn ei ddysgu i ymwneud: a'r hyn sydd yn 
addas i'w sefyllfa a'u angen. 

Ychydig o bethau sydd yn arddangosiad gwell o deulu 
diwyd a Uwyddiannus, na rhestr o gychau gwenyn yn 
nghomel gardd daclus. Meddylia rhai fod triniaeth 
gwenyn yn gofyn llawer o amser a medrusrwydd, ond 
gamsynied mawr yw hyn. Fe allai y meddylia rhai fod 
ein hinsawdd ni yn rhy oer a gwlyb i wenyn, ac na 
wnant, fe allai, fFynu cystal yn y wlad hon ag y gwnant 
mewn hinsoddau twymach ; ond eto gwnant fFynu yma 
i'r fath raddau fel y rhoddant ddigon o f£l i ddiwallu 
angenrheidiau teuluaidd, a difyru plant, os na bydd dim 
i'w werthu, a hyny heb nemawr o draul, ond yr hyn a 
elo i brynu yr haid gyntaf yn nghyd ar cychau. 

Bydd yr ychydig reolau canlynol, o'u cadw, yn ddigon 
er iawn driniaeth a flyniant gwenyn. 

Pwyser y cwch cyn ac ar ol rhoi yr haid ynddo, a 
noder hyny lawr ar lyfr, felly gellir gwybod y swm o 
fel a gynwysa yn yr hydref. 

Dylai y cwch gael ei gysgodi gan fur, clawdd, neu 
wregys o goed, fel y gallo y gwenyn pan yn dyfod adref 
yn Jluddiedig ac yn llwythog, dd^iod yivhawdd o hyd 



GWENYN. 



195 



i'r fynedfa i mewn ; yr hyn fydd yn anmhosibl iddynt 
os bydd gwthwynt cryf o gwmpas iddynt. Yn y 
cyfryw amgylchiadau syrtbia llawer o honynt i'r ddaear 
oddiamgylch y cwch, a hwyrach nas byddant yn alluog 
i gyfodi nes delo oerni a lleithder y nos yn mlaen a'u 
lladd. 

Dylai fod dwfr yn agos i'r cychau, canys y mae y 
gwenyn gweitbgar yn sycbedig iawn yn y gwanwyn, ac 
y maent yn boff iawn o ddisgyn ar welltach fyddo ar 
hyd wyneb y dwfr, a llymeitian oddiyno yr hyn fyddo 
arnynt eisiau. 

Dylai fod y cwcb yn wynebu tuag at yr haul' yn y 
boreu; ac ni ddylai gael ei osod uwcblaw 18 modfedd 
oddiwrtb y llawr. 

Tybiwn yn awr fod y gwenyn wedi ystorio digon 
dros y gauaf, a fod y perchenog yn ewyllysio cyfranogi 
o'u hystor ; dywedwn cyfranogi, oblegid nid ydym yn 
tybied fod neb mor ffdl a lladd y gwenyn. Heb ddyweud 
dim am y creulondeb diangenrhaid o'r fath weithred, a'i 
tybied y cyfrifid y dyn bwnw yn gall a laddai ei fuwch 
er mwyn cael ei llaetb ? Pa fwyaf o wenyn fo gan un; 
sicr yw, mae mwyaf o fel fydd ganddo. Byddai gan y 
dynion sydd yn lladd eu gwenyn, er mwyn dod o hyd 
i'r mel, lawer mwy o f el pe gadawent hwynt yn fy w. 

Tua diwedd mis Medi, bydd tymor y blodau drosodd, 
ac ni bydd ond ychydig yn aros i'r gwenyn sugno mel 
o honynt. Dyma yr amser goreu er edrycb pa faint b 
fel a allant hebgor. Pwyser, gan hyny, bob cychaid, 
a thyner allan o hyny bwysau y cwch a'r gwenyn, yn ol 
yr hyn gafwyd eu bod pan osodwyd yr haid i mewn, 
■ megys y crybwyllwyd uchod. 

Er byw trwy y gauaf, dylai cychaid o wenyn gael o 
leiaf un pwys ar bumtheg o ffcl; ac os byddir am iddynt 
godi yn gynar, dylent gael ugain pwys ; ond na rwg- 
nacher gadael iddynt bump, deg, neu bumtheg pwys ar 
hugain, os bydd achos, gan y gwnant trwy hyny ffynu 
lawer yn well. Dylai cychiad blwydd oed^ neu 1&\!as&w 



i 



196 GWENYN. 

gael deg, neu bumtheg pwys ar Imgain, tra byddo un ar 
bumtheg neu ugain pwys yn ddigon i rhai a lestrwyd 
eleni, o herwydd fod hen ddiliau yn drymach na'r rhai 
newydd. 

Bydd bob amser rai cyeheidau na bydd yr oil fydd 
ganddynt o f el ddim yn ddigon i'w cadw hyd y gwan- 
wyn dyfodol. Os bydd ganddynt o ddeg ibedwarpwys 
ar ddeg, chwaneger at hyny gymaint fyddo eisiau 
arnynt ; os llai na hyny, cymerer oddi arnynt yr hyn 
sydd ganddynt, a llestrer y cychaid yn yr un cwch a 
chychaid arall, lie byddo digon o fel ar gyfer yr oil. 

Cymerer, gan hyny, y mel o'r cychau fyddo a llawer 
dros ugain pwys, neu lai na deg pwys, ond ni fyddai yn 
fuddiol cymeryd y mel o gwch a fyddo a dim ond digon, 
hyd yn nod os achubid y gwenyn ; gan y gwneid trwy 
hyny lei&u nifer y cyeheidau am y flwyddyn ddyfodol ; 
ac nid oes achos i neb ofni cael gormod o'r rhai hyn. 

Ni a dybiwn, gan hyny, fod gan ddyn dri cwch, 1, 2, 
a'r 3. Rhif. 1 sydd hen un oddiar llynedd, Rhif. 2 a'r 
3 sydd heidiau a lestrwyd eleni. Ni wnaeth Rhif. 1, 
trwy i'r haid Rhif. 3 godi yn ddiweddar, gasglu ond 
ychydig o f 61, dyweder naw pwys ; ac ni chafodd Rif. 3 
ddim amser i gasglu ond deg pwys ; ond fe gasglodd 
Rhif. 2 saith pwys a deugain. Pe gadawer hwynt oil 
heb eu cyffwrdd, ni wnai Rhif. 1 a'r 3 ond braidd byw 
hyd y gwanwyn, ac yno marw ; neu os na byddent 
farw, ni allent gasglu digon o fel er eu cynal yn y 
gauaf dyfodol, na heidio chwaith. 

Yn awr, er cadw y tri a'u cynyddu, cymerer Rhif. 2, 
a thorer ymaith yn ofalus oddeutu ugain pwys o'i fel, 
megys y cawn ddesgrifio eto, a rhaner ef rhwng Rhif. 1 
.a'r 3. Ond gan y bydd y perchenog yn ewyllysio cael 
ychydig o'r mel ei hun, wedi disgwyl cyhyd am dano, 
cymerer yr oil allan o Rhif. 2, a rhodder i Rhif. 1 a'r 3 
yr hyn a ofynant, a'r gweddill oil fydd eiddo y per- 
chenog. Yna uner Rhif. 2 a'r 3 a'u gilydd yn y dull a 
enwirisod; rhai fel hyn a d&oivt ^n gryfion erbyn y 



GWENYN. 



197 



tymor dyfodol. Mabwysiader yr un cynllun beth bynag 
fyddo rhifedi y cychau. 

Yr unig ddirgelwch mewn trin gwenyn, i'w gofala 
am iddynt gael digon o ymborth yn yr hydref. Ni 
waeth ei roddi iddynt na pheidio yn y gwanwyn, ac er 
mor anhygoel y gallai ymddangos, gwnaiff yr un faint b 
f el ag a gadwo un haid gadw dwy, neu dair, ond eu 
cael yn nghyd yn yr un cwch. 

Pan gy merer y m£l ymaith o'r cwch, naill ai er ei 
ddefnyddio, neu ynte er ei gyfranu i gwch arall, gwneler 
fel y canlyn : — Y boreu- tawel cyntaf ar ol byddo tymor 
casglu m£l drosodd, cerdder at y cwch a phibell a myg- 
lys yn y genau, ac a dysgl fawr i ddal y mel yn un llaw, 
ac a chyllell hir flaen-gam, yn nghyd ag asgell gwydd 
neu chvrci yn y llaw arall. Yna gollynger dau neu dri 
o chwiffiadau o fwg tuag at ddrws y cwch, a throer ef 
a'i wyneb i fynu nes y byddo yn sefyll ar ei waelod, a 
rhoer i'r gwenyn (y rhai a ymgasglant ar ymylau y 
diliau er gweled beth sydd yn myned yn mlaen) yn 
union gyrchiol ychydig yn chwaneg o fwg. Gwna hyn 
.eu dyddelwi mor drwadl, fel na bydd dros un neu ddwy 
o honynt yn abl i hedeg allan ; a byddant mor glaf nes 
gollwng brathu dros gof. Dechreuer ar un ochr i'r 
cwch, a thorer allan un o'r diliau, wedi yn gyntaf ollwng 
chwiffiad da o fwg er peri i'r gwenyn gilio i'r canol, ac 
i'r ochr arall. Eler yn mlaen fel hyn (gan ysgubo y 
gwenyn allan o'r diliau i'r cwch a'r asgell fyddo yn eich 
llaw) hyd nes y deler i'r canol, gan osod pob darn yn y 
dysgl wedi ei gorchuddio a lliain, fel y bydd yn cael ei 
dori ymaith ; yna dechreuer yr ochr arall, a gwneler yr 
un modd ; ac yn ddiweddaf oil, torer y canol ymaith. 
Yr unig beth sydd yn gofyn bod yn ofalus yn ei gylch, 
yw ysgubo y gwenyn naill ochr, rbag iddynt gael eu 
llethu. Os gwneir hyn fel y dylid, ni chaiff uwchlaw 
dwsin o'r gwenyn eu lladd. Cymerer y cwch yn awr a 
gosoder yn ei ol megys o'r blaen. 

Y peth nesaf sydd i' w wneud, y w llestru y gwenyn hyn 



GWENYN. 



oddiwrth ba rai y cymerwyd y mel yn yr un llestr a 
chychaid arall, yn mha un y bwriedir iddynt gael eu 
diwallu ; ar dull i wneud hyn sydd fel y cahlyn : — Yn 
y prydnawn, os edrycher i'r cwch a ymddifadwyd o'r 
mel, ceir gweled yr holl wenyn yn ymafaelyd yn y canol 
fel haid newydd. Dyger y cwch i ymyl yr un maent i 
gael eu llestru ynddo. Ceisier oddeutu wyth llonaid 
Uwy bwrdd o fel rbedegog, neu un wedi ei buro, mor 
denau fel y rhedo yn hawdd, a gosoder ef mewn llestr 
gerllaw y cwch sydd i dderbyn y dieithriaid. Gollynger 
ychydig chwiffiadau o fwg myglys tua drws y cwch 
hwn, troer ef i fynu a gollynger iddo ychydig yn 
chwaneg o fwg, a thywallter y me} oil dros y gwenyn 
rhwng y diliau, nes y byddont wedi eu dwbio ynddo. 
Yna taener lliain glan ar y ddaear o flaen y cwch, ac un 
ymyl iddo ar lawr y cwch, wedi ei sicrau yno a dwy 
gareg arno rhag iddo golli ei afael; y rhai hefyd a 
wasanaethant er codi y cwch yr ochr hono dipyn oddi- 
wrth y llawr. Troer y cwch, yn awr, yn ei ol drachefh, 
fel ag y byddo ymyl y lliain dano, a'r ddwy gareg arno 
yn ei godi oddeutu modfedd oddiwrth y llawr Nesaf, 
cy merer y cwch arall, dalier ef uwch ben y lliain, ac ag 
jm ergyd disymwth tarawer yr holl wenyn yn un clamp 
allan o hono. A dechreuant yn uniongyrchol i ddringo 
y lliain i fynu i'r cwch newydd, ac er fe allai yr erys 
rhai o honynt allan y prydnawn hwnw, ond erbyn y 
boreu bydd pob un wedi myned i mewn, pryd y gellir 
tynu ymaith y lliain a'r ceryg ; a gwnaifF y ddwy haid 
fyw yn heddychlawn byth o hyny allan. Pe Uestrid 
hwynt gyda'u gilydd heb oruchuddio y naill neu'r llall 
a mel yn gyntaf, hwyrach y dyfethid y naill haner o 
honynt wrth ymladd. 

Y dull goreu er cyflawni cychaid ysgafn a digon o f$l 
er eu cynal hyd yr haf dyfodol, sydd fel y canlyn : — 
Cymerer darnau o diliau llawn mewn dysgl, ac astell yn 
hytrach yn Uetach nag wyneb y cwch; chwyther 
ychydig o fwg myglys i ddrws y cwch, troer ef i fynu, 



GWENYN. 



199 



gollynger iddo ychydig yn chwaneg o fwg, a thorer 
ymaith gynifer o ddiliau gwag ag fyddo o ddiliau llawn 
i roi yn eu lk. Wedi gwneud felly, a rhoi cymaint o 
f&l i mewn ag fyddo yn angenrheidiol, gosoder yr astell 
ar wyneb y cwch, a throer i lawr yn esmwytb, a gos- 
oder ef yn ei le. Yn mhen dau neu dri diwrnod bydd y 
gwenyn wedi cydio yr holl ddiliau rhyddion a'r eiddynt 
eu hunain ; yna gellir cymeryd yr astell ymaith. Yn 
y gwanwyn, wedi iddynt wagau y celloedd, troer y 
cwch i fynu a thafler ymaith y diliau gwag, a gwnaiff y 
gwenyn yn fuan lenwi eu lleoedd a diliau newyddion. 
Os na bydd dim diliau na mel i'w caei i roi iddynt, 
gwneler cymaint o gyffaith o siwgr a dwfr wedi ei ferwi 
yn dda, ag a wnelo y tro yn lie yr hyn sydd yn ofynol 
o fel ; neu ynte gellir defnyddio triagl a dwfr o dewder 
mel, a rhodder ef tu fewn i ymyl y cwcb, mewn cafnau 
hirion o goed. Ond dylid cofio bob araser, os mynir i'r 
gwenyn ffynu, mae yn yr hydref, ac nid yn y gauaf a'r 
gwanwyn, mae gofalu am danynt. 

Mae y cyfarwyddiadau blaenorol wedi ei seilio ar 
brofiad, a gellir eu dilyn yn ddibetrus ; ond y mae dull 
newydd o gael gafael ar y mel heb aflonyddu ar gwenyn, 
wedi ei gael allan yn ddiweddar, ac yraddengys yn 
rhagori ar yr ben a ddesgrifwyd uchod ; ac y mae yn 
deilwng o brawf, ac yna gellir naill ai ei ddilyn neu 
ynte ei wrthod, fel y byddis 5m barnu oreu. 

Yn Mawrth, cyn decbreup y gwenyn weitbio, gosoder 
twba, neu ryw lestr cyffelyb, o dan y cwch, a gosoder 
astell ar ei wyneb oddeutu haner modfedd o drwch, a 
dau dwll modfedd o led ynddi, a gosoder y cwch ami. 
Pan lan wo y gwenyn y cwch, neu pan fyddant gerllaw 
ei lanw yn ysdod yr baf, disgynant i lawr i'r twba oddi- 
tanodd trwy y ddau dwll yn yr astell waelod, ac yno 
dechreuant weithio diliau, a'u llenwi o fei, yr hyn yn 
hawdd a ellir ei ddwyn ymaith heb aflonyddu dim ar y 
cwch. Mae hyn yn ddigon rhwydd, ac fe ddywedir y 
ceir llawer o fel weithiau yn y dull hwn, ac y mae yr 



200 



OWEN'S N. 



hyn a adewir yn y cwch bob araser yrf ddigon er dwyn . 
y gwenyn trwy y gauaf, gan na wnant byth ddechreu 
gweithio yn y llestr isod, hyd oni byddant yn "gyntaf 
wedi ystorio digon ar gyfer eu cynaliaeth yn y llestr 
uchod. 

Heidiau fyddo wedi codi yn ddiweddar, ac na fyddo 
wedi cael digon o amser i ddarparu erbyn y gauaf, raid 
eu porthi fel arferol. 

Yn y gauaf, dyweder o'r laf o Tachwedd hyd y laf 
o Mawrth, dylai y cycbau gael eu gosod i wynebu y 
gogledd ; neu p'odd bynag ni ddylai yr haul gael llew- 
yrchu arnynt, gan y gwnai hyny hudo y gwenyn ddyfod 
allan, a marw gan oerfel yn y canlyniad. Gwnant 
hefyd ddifa cymaint arall o'r ystor gauaf, na phe cedwid 
hwynt yn y cysgod. 

Geill y cychod fod o wellt neu o goed. Gwnaiff y 
gwenyn ddyfod yn mlaen yn y naill yn gystal ar Hall ; 
ond coed a bar hwyaf, ac y mae yn haws cael y mel 
allan o honynt nag o'r rhai gwellt ; gan hyny maent, ar 
y cyfan, yn well. Dylai y coed fod yn fodfedd a haner 

drwch, fel na byddo y gwenyn i gael eu niweidio gan 
gyfhewidiad tywydd. 

Dylid cadw cychau o wahanol faintioli, fel y gellid 
% gosod heidiau bychain a diweddar yn y cychau bach, 
gan y gwnaiff heidiau cynar gynhyddu yn well yn y 
rhai mawr. 

Pan geir o hyd i haid ieuanc, os bydd y tywydd am 
ddiwrnodau yn wlyb, dylent gael eu bwyda yn ofalus a 
mel neu driagl a dwfr ; onide, byddant mewn perygl o 
farw. 

Na rodder byth goed yn y cychau i ddal y diliau i 
fynu. Nid oes dim o'u heisiau ; a byddant yn rhwystr 

1 dori y diliau ymaith, pan fyddo hyny yn ofynol. 



CRYNODEB O WAITH BOB MIS. 



201 



CRYNODEB O WAITH POB MIS. 

Dylai y ffermwr a fyno fod yn llwyddiannus, drefnu ei 
waith yn y fath fodd fel y byddo i bob peth gael ei wneud 
yn ei amser priodol, ac na byddo i unrhyw beth i ddyfod 
am draws y llall ; oblegid nid oes dim o gymaint pwys ag 
iawn drefniad amser er dygiad pob gorucbwyliaeth yn 
mlaen yn rheolaidd. Pan wneler pob peth yn ei dymor 
priodol, arbedir gormodol frys ac afradaeth, gwneir y 
gwaith yn well, a byddir i'r graddau hyny yn fwy tebyg 
o fod yn llwyddiannus. ~ Gan hyny, ni ellai crynodeb 
o'r hyn sydd i'w wneud bob mis trwy y flwyddyn fod 
yn anfuddiol yma, fel diweddglo i'r cyfarwyddiadau 
blaenorol. 

Hydref. — Gellir cyfrif y mis hwn fel dechreuad y 
flwyddyn amaethyddol, gan fod cnydau y flwyddyn o'r 
blaen yn awr wedi eu diogelu, a pharotoadau yn cael 
eu gwneud tuag at yr un ddyfodol. Mor fuan ag y 
clirir y tir, dechreuer aredig y soflydd ; a dylid hau y 
gwenith had mor gynar ag y gellir yn y mis hwn. 
Helier y da o'r meusydd i'r lluestai. Gollynger yr 
hyrddod at y mamogiaid ; a dylai y da sydd yn cael eu 
tewau gael yn awr eu gwala o erfin. 

Tachwedd. — Mae hwn yn fis ffwdanus ar diroedd 
arddadwy. Gellir hau gwenith hyd tua chanol y mis ; 
a dylid gwneud parotoadau gyferbyn a chnydau y 
tymor dyfodol. Dylai yr aradr gael ei chadw ar gerdded 
o hyd, mor belled a{* y byddo y tywydd yn caniatdu. 
Mae pob math o dir yn well o gael ei droi i fynu cyn 
rhew y gauaf ; ac ni ddylai dim attal y ffermwr llafurus 
rhag cyflawni hyn o orchwyl, os bydd yn bosibl. 

Bydd y borfa yn awr wedi darfod, ac ni wnai yr 
anifeiliaid pe'u troid i'r meusydd ond yn unig eu maeddu 
a'u traed. Rhaid gan hyny iddynt gael eu bwyda 
gartref a gwair, gwellt, ac erfin, neu ryw fwyd gwyrdd- 
las arall ; a chofler, mae gofalu am ei greaduriaid yn y 



202 



CRYNODEB O WA1TH 



gauaf yw y peth goreu a all y ffermwr ei wneud. 
Gellir gadael y defaid ar y manau uchelaf hyd ddiwedd 
y mis hwn ; yna gwahaner yr hyrddod oddiwrth y 
mamogiaid. 

Khagfyr. — Gellir parau i aredig y soflydd eto am y 
mis hwn, os bydd yr hin yn caniatau. Pan ddelo rhew 
i attal hyo, cyweiner tail allan erbyn y gwanwyn, gan 
ofalu gwneuthur y tomenau yn gryno, fel na choller 
dim o'r biswail ; a dylid tynu rhywfaint o erfin, a'u gosod 
i gadw yn agos i'r ty er eu defnyddio. 

Bwyder y gwartheg a'r anifeiliaid ereill megys yn y 
mis o'r blaen ; gadawer y mamogiaid i redeg ar hyd y 
tir, ac mewn tywydd caled rhodder gwair iddynt. 

Ionawr. — Yn gyffredin ni ellir gwneud ond ychydig o 
waith allan yn y mis hwn, ac y-mae dyrnu, a rhyw waith 
arall i mewn, yn taro y tymor yn well. Eto pan fyddo 
yr hin yn caniatau, ni ddylai yr amaethwr fod yn segur, 
ond ymosod ar y gwaith, — aredig y tir pori a fwriedir 
ei dnn, fel y gallo y tywyrch bydru yn dda, a'r tir gael 
ei frynaru gan y rhew. 

Chwefror. — Os bydd y tywydd yn rhoi, ardder a 
pharotder tir ffa a gwenith gwanwyn ; ac os bydd yn 
alluadwy, gosoder yr had yn y ddaear cyn diwedd y mis 
hwn. Dylai mamogiaid yn awr gael eu bwyda yn dda 
ag erfin a mangles, er eu cryfau erbyn amser llydnu. 

Matvrth. — Dyma amser ag y mae yr amaethwr yn 
ddiwyd iawn, a dylid gwneud pob ymdrech er hwylusu 
y gwaith yn mlaen. Gellid eto hau gwenith gwanwyn 
lie byddo yn angenrheidiol, a dylid hefyd hau ceirch yn 
y mis hwn, a tbraws-aredig tir cloron ac erfin. Fe aUai 
ei bod eto yn rhy gynar i rolio tir gwlyb, gwell hwyrach 
fyddai ei adael hyd y mis nesaf ; ond ni ddylid esgeul- 
uso defnyddio y rholer er chwalu y tir mor gynted ag y 
delo yn addas i wneud hyny. 

Bydd y mamogiaid erbyn hyn yn dechreu llydnu, a 
^byddant yn gofyn gofal mawr a chyson am danynt. 
JZbrill. — Mor gynar ag y byddo yn bosibl dylai y 

\ 



BOB MIS. 



203 



gweddill o'r ceirch gael ei hau. Dylid aredig y tir 
cloron drachefn, chwaler ef yn fan, a gosoder yr had 
ynddo. Dylai'r haidd hefyd gael eu hau yn ysdod y 
mis hwn, yn gystal a meillion, mangles, lucerne, a 
flacbys. Dylai y tir gwair yn awr gael ei lanau yn 
lan, a'i lwyn-lyfnu a'i rolio yn dda. Mae hyn yn 
anhebgorol angenrheidiol, ac ni ddylai byth gael ei 
esgeuluso. Dylid bod yn ofalus hefyd yn nghylch 
parotoi tir erfin. 

Yn nghyleh diwedd y mis hwn daw y cesyg ag ebol- 
ion, a'r gwartheg a lloi. Ni ddylent gael eu troi allan 
i'r borfa nes y byddo digon o honi, ond dylent gael eu 
gwala o erfin Swedaidd, efrau gauaf, gwair, a bwyd 
wedi ei dori yn y ty. 

Mai. — Dylid gorphen hau haidd cyn canol y mis 
hwn. Gellir eto hau ffacbys. Dylai y gweddill o'r 
cloron gael eu planu bellach, a'r rhychiau a blanwyd y 
mis o'r blaen gael eu llaw-chwynogli, neu dynu yr oged 
drostynt. Dylai y ffa hefyd gael tynu y dnil-oged 
trwyddynt. Tua chanol y mis, dylai erfin Swedaidd 
gael eu hau ; ond gofaler fod y tir wedi ei barotoi yn 
dda yn gyntaf : mae bellach yn bryd glanau y cnydau 
haidd a cheirch oddiwrth ysgall a phob chwyn arall. 

Gellir yn awr droi allan y lloi i'r borfa, a goruch- 
wyliaeth y llaethdy a ganlyna gyda bywiogrwydd. 

Mehefin. — Gellir parau i hau erfin trwy gydol y mis 
hwn. Dylid bod yn ofalus yn nghylch defnyddio 
cnwynogl-ceffyl a chwynogl-llaw at y cloron a'r ffa ; ac 
erbyn diwedd y mis hefyd bydd yr erfin Swedaidd yn 
barod i'w chwynogli. 

Gellid cneifio bellach, a bydd yr wyn cynar yn dyfod 
yn barod i'r farchnad, a dylent, gan hyny, gael y borfa 
oreu ar y tir. 

Gorphenaf. — Dyma amser cynauafa gwair, yr hwn a 
eilw am ofal a bywiogrwydd mawr oddiwrth y ffermwr. 
Ni ddylai y glaswellt gael ei adael i addfedu ei hadau ; 
ac wrth ei gynauafa, dylid bod yn ofalus i gadw cymaint 



204 



CRYNODfcB O WAITH BOB MIS. 



ag a ellir o'r sudd naturiol a siwgraidd sydd ynddo. 
Dylai chwynogl-cefFyl a chwynogl-llaw fod ar waith o 
hyd yn mhlith yr erfin, cloron, mangles, a'r ffa ; a 
dylai hau erfin gael ei orphen erbyn oanol y mis, gan 
na ellir braidd disgwyl gael cnwd da yn ddiweddarach 
na hyn. ♦ 

Dylai yr wyn a rwriedir gadw yn awr gael eu tynu, 
a'u gosod mewn porfa dda, yn mhell oddiwrth eu 
mamau. 

Awst. — Defnyddir dechreu y mis hwn yn benaf i 
gywain y gwair o'r maesydd, a'i wneuthur yn dasau 
gerllaw y manau y bwriedir ei ddefnyddio. Ar dymor- 
au ffafriol, dechreuir medi yr wythnos gyntaf neu'r ail ; 
a dylai yr araaethwr fod yn ofalus na adawo i'w lafur 
fyned yn rhy addfed cyn ei dori, ac ystacaner ef mor 
fuan ag y byddo yn bosibl. 

Medi, — Bydd holl ofal y ffermwr yn awr yn cael ei 
roi ar waith i ddiogelu ei lafur. Pryd bynag y delo yr 
ystacanau yn eithaf sycb, cyweiner hwynt adref i'r 
ydlan ; * a chofier am bob cyfleusdra a esgeuluser, na 
cheir hwyrach bytb ail gynyg arno. Yn ysdod y mis 
hwn, a'r nesaf, dylai y cloron gael eu tynu a'u diogelu 
mewn beddau dros y gauaf. Mewn rhai manau gellid 
hau gwenith yn y mis hwn, er na wneir hyny yn gy- 
ffredin hyd y mis nesaf. Dylai y gwenyn gael gofalu 
am danynt yn niwedd y mis hwn, a'r hyn fyddo yn or- 
modol o fel i gael ei dynu oddiwrthynt, a'u trefnu yn y 
fath fodd ag y gallant fyned trwy y gauaf a'r gwanwyn 
dyfodol yn gysurus. 

Yn y crynodeb bychan yma o oruchwyliaethau y 
flwyddyn, er fod llawer wedi ei adael allan, a'r hyn sydd 
wedi ei roi ond fyr ac amherffaith, eto gobeithir y caiff 
yr amaethwr ryw fuddioldeb oddiwrtho, ac y gwnaiflf ei 
adgofio o'r hyn, yn gyfftedinol, a ddylai gael ei gy- 
flawni yn mhob tymor. 



OL-YSGRIF. 



TREFNIADAU TEULUAIDD. 

y cyfarwyddiadau blaenorol er hyfforddiant y 
vr, cynygiwn chwanegu mewn ffordd o Ol-ysgrif, 
ig o sylwadau byrion yn fwyaf neillduol ar drefn- ' 

teuluaidd llafurwaith amaethyddol. Ni all ntb 

yn dal tir, pa un bynag a'i meistr neu ddeiliad, 
1 anbeimladwy o bwygigrwydd y pwnc bwn yn ei 
erthynasau ; ac ni all un dyn ystyriol, beth bynag 

ei sefyllfa a'i raddoliaeth, lai na dyrauno gwneutb- 
edro er gwellau cyflwr y llafurwr, yn naturiol ac 
»esol, — ei wneuthur yn well, yn ddoethach, yn 
ryddach ; ac mor gysurus ac anibynol ag y gellid 
yl i ddyn o'i sefyllfa fod. 

cyflawni y gorchwyl hyn, rhaid i ni yn y lie 
f, osod ger bron ein holl ddosparth gweithyddol y 
oldeb o addysg foesol a cbrefyddol, yn nghyd a 
fathau ereill a ddicbon en cynorthwyo er dwyn eu 
i fynu yn aelodau buddiol mewn cymdeithas ; ac 
lie nesaf, ni a ymdrechwn wellau cyflwr naturiol 
marferiadau cymdeitbasol ein llafurwyr yn gy- 
i. Mae hyn oil yn angenrbeidiol er mwyn y 
^rr, yn gystal ag er mwyn y cyflogedig, ac er 
i pawb yn gyffredinol, a chyda golwg ar 
lau y ffordd tuag at gyraedd y dyben pwysig bwn 
ygir y sylwadau canlynol. 

aUai, er hyny, na bydd y sylwadau byn yn hollol 
diolj'r ffermwyr bychain, ac i rwy rai ereill o 
yb sefyllfaoedd, trwy alw eu sylw at ryw bethau 
ig, na buasent hwy hwyracb yn meddwl dim am 



206 



YR ARDD. 



danynt oni buasai hyn ; ac fe obeithir na fydd i'r 
amaethwr i ystyried fod ei amser yn cael ei gamdreulio, 
os bydd iddo gymeryd ychydig o drafferth i argraffu yr 
hyn a ganlyn ar feddyliau ei bobl. 

O tan y pen cyffredinol " Trefniadau Teuluaidd," 
cynwysir. sylwadau ar yr Ardd, Iechyd, Ymborth, 
Dillad, Preswylfeydd, Rhagddarbodaeth, Priodas, a 
Phlant ; y rhai sydd oil yn bynciau o bwys ; a gosodir 
yr Ardd yn gyntaf, oblegid ein bod yn ystyried fod ei 
thriniaeth yn dylanwadu cymaint ar hapusrwydd teulu 
gweithiwr ag un peth a all fod. Meddiannu chwarter 
cyfair o dir gardd a eill, ac yn fynych a wna gymaint o 
wahaniaeth yn nheulu y gweithiwr, ac sydd rhwng eisiau 
a digonedd, rhwng ymddifadrwydd a chysur, rhwng 
meddwl boddlon a ch'yflawniad siriol o ddyledswyddau 
bywyd, a meddwl surllud, diflas, ac anfoddlon, parod i 
ymollwng gyda phob tueddiadau drwg, ac i ruthro yn 
anystyriol i droseddu cyfraith ei wlad. 

Nid oes eisiau i'r ardd fod yn fawr, chwarter cyfair 
yn gyffredin fydd yn ddigon er ateb angenrheidiau y 
gweithiwr ; beth bynag, ni ddylai fod cymaint fel ag i 
ormesu ar unrhyw ddyledswyddau ereill, neu i gymeryd 
i fynu yr amser a ddylai gael ei ddefnyddio at ryw 
orchwylion gwahanol. Gobeithir nad yw yr amser yn 
mhell, pan fyddo gan bob llafurwr a chrefftwr ardd o'r 
desgrifiad hwn, gan nas gallant feddiannu unrhyw beth 
a fyddo yn debycach o weini cysur iddynt hwy a'u teu- 
luoedd, a thangnefedd a diogelwch i'r wladwriaeth yn 
gyffredinol, o ba un y mae dospeirth gweithyddol yn 
gwneud i fynu ran bwysig. 

YR ARDD. 

Mae gardd ffrwy thlon nid yn unig yn cynyrchu 
mwyniant a phleser i'r cyfoethog, ond hefyd cyson ddi- 
fyrwch, a diwalliant o lawer o angenrheidiau y tlawd. 
Nid oes na Uafurwr na chrefftwr mor gaeth fel nas gall 
bebgor haner awr bob dy&4 ex tarn el axdd ; ac ni 



Yft ARDD. 



207 



ddylai un dyn ag sydd yn gweithio i mewn fod heb yr 
ymarferiad sydd yn ofynol er cadw gardd fechan mewn 
kwn drefc. GwnaifF llafur ysgafn yr ardd lawer o les 
i wraig a phlant y crefFtwr, ac iddo yntau ei hun, trwy 
newidiad achlysurol oddiwrth ei orchwylion cyffredin. 
Heuad a phlaniad ei lysiau, blodeuad ei goed, a chasg- 
liad ei ffrwythau a'i flodau, a roddant oil ddifyrwch nid 
bychan iddo. Rhydd hyn y pleser mwyaf, ac nis ty- 
wysa i ddim ond daioni. Nis geill arwain neb i arferion 
drwg, ond i'r gwrthwyneb, gwnailf ddiogelu y neb a'i 
harfero rhag hudoliaethau llygredig, afradlonrwydd, a 
drygioni. 

Mewn gair, mae gardd yn hanfodol i iechyd a chysur 
llafurwr a chrefftwr ; a gellir chwanegu hefyd, mae gardd 
3m hanfodol i fwyniant a dedwyddwch yr amaethwr 
bob dosparth. 

I'r gweitbiwr bur, beth all fod yn fwy hyfrydol na 
haner awr yn yr ardd ar ol llafurwaith y dydd, a'i 
wraig a'i blant oddiamgylch iddo ? Newidiad o ym- 
drecbion llafurus ei ddiwrnod, i oruchwyliaeth ysgafn 
yr ardd, raid fod yn ollyngdod iddo. 

Pa gynifer o oriau y ffermwr a dreulid yn ddiwaitb 
a dibleser, oni bai gorucbwyliaetb yr ardd ; ac yn mha 
un y gall wneud prawf mewn mesurau bychain o ryw 
betbau a fyddo yn ymgynyg i'w feddwl, neu ynte wirio 
profion rhyw rai ereill cyn eu hymarferyd ar y fferm. 

Mae plant yn ami yn cael eu harwain i ddrygioni am 
nad oes ganddynt ddim arall i'w wneud. Pa mor 
wahanol y byddau pe'u dysgid i droi eu meddyliau at 
lafurwaith a pbleserau garddwriaeth ! Byddent felly yn 
awyddus i ddangos i'w rhieni beth a allent wneud ; a 
pba mor addysgiadol gwers a gaent yn y blodau a'r 
ffrwythau a gynyrchai yr ardd yn ei thymor priodol, fel 
gwobrwyon am eu gofal a'u diwydrwydd! Pa mor 
hyfryd eu gweled yn cynghori, ac yn cynorthwyo naill 
y Hall er cyraedd eu hamcan ! Pa mor heddychlon a 
diniwed yw y fath ddifyrwch, ac mor wahanol i sarug- 



208 



YR ARDD. 



rwydd, ymryson, ymladd, neu dreulio eii hamser mewn 
campau ofer ! 

Mewn neillduo lie yr ardd, ni ddylai ansawd<JLy ddaear 
fod ond ail beth, eanys gellir ei wellau bob blwyddyn 
trwy rigoliad, dybysbyddiad, achlesiad, a thrwy ddwyn 
pridd da iddi o fanau ereill ; ac yn wir, gwna rhai 
ddewis y darnau gwaethaf er gwneud gerddi o honynt, 
a hyny er dangos eu medrusrwydd yn y driniaeth yn ol 
Haw, tuag at yr byn nid oes dim yn well na rhigoliad 
dwfn, a'i godi i fynu yn rynau geirwon, er i'r rhew yn y 
gauaf, a'r haul yn yr haf i weithredu arno. 

Dylai yr ardd, p'odd bynag, wynebu tua'r de, os bydd 
yn bosibl ; a dymunol fyddau ei bod yn ngolwg y ty. 
Cadwer ychydig o'r ymyl i flodau ; ac os bydd yr ardd 
yn ddigon o faint, gellir gosod coed ceiros ac eiryn yn 
nesaf i'r ty, ac yna gelleigwydd ac afalau cynar ; a choed 
afalau gauaf a chelyd yn y cwr pellaf. Gellid tarfu yr 
adar yn well oddiwrth y ceiros a'r eiryn, pan yn agos i'r 
ty ; ac y mae ffrwythau cynar, pan yn y golwg yn fwy 
cfiogel rhag lladron, na'r rhai diweddar. Gwnaiff eiryn 
mair, rhyswydd, a mefus, dyfu rhwng y coed mawrion, 
neu oddiamgylch y gwelyau llysiau. Pe gellid cael 
dwfr i redeg trwy yr ardd, byddai yn gyfleus iawn er ei 
dyfrdu yn amser sychder; neu gellid cloddio pwll ynddi 
er cael dwfr at y ty. Dylai yr ardd gael ei amgylchu 
gan wal geryg, neu glawdd coettrych da, er ei chadw 
rhag treiswyr, y rhai, oni bai hyny, a alien t dori i mewn 
a gwneud mwy o golled mewn haner awr nag a. ellid ei 
wneud i fynu mewn mis. 

Gwnaiff gardd o fesuriad da, ac a gaffo ofalu am dani 
yn briodol, gynyrchu afalau, gelleig, eiryn, ceiros, mefus, 
eiryn Mair, mafon, a rhyswydd, yn gystal a chyflawnder 
o lysiau er diwallu yr angenion teuluaidd ; ac ychydig 
hefyd yn achlysurol ar gyfer y moch a'r creaduriaid 
plyfog. Yn nghylch yr afalau a'r gelleig, dewiser y 
mathau hyny ag fyddo yn gyffredin yn flfynu yn y gym- 
ydogaeth. Hon yw y xheol oieu, oblegid y mae 



YR ARDD. 



209 



gwahanol fathau yn taro gwahanol ansoddau. Orleans 
cyffredin, y Damson, a'r Wellington, yw y mathau goreu 

eiryn ; o.geiros, Mayduke a Morello. AifF dynion yn 
anal at y planigfawr am fathau newyddion o afalau, &c, 
a chant rai amhriodol a drwg, tra y byddai yn llawer 
gwell iddynt geisio rhai priodol o berllanau a gerddi y 
gymydogaeth. 

Torer ymaith y blagur a'r cangenau mewnol oddiar y 
coed afalau, &c, ereu teneuo, ac hefyd oddiar y rhys- 
wydd a'r eurddrain, fel y gallo y flfrwythau fod yn fwy 
agored i'r haul a'r awyr, a deuant yn fwy eu maintioli 
ac yn well eu bias. Cadwer y coed yn isel ac yn 
llydain, er gochelyd colliant ffrwythau trwy ysgwydiad 
gwyntoedd cry Hon ; ac wrth gasglu y ffrwythau, gofaler 

1 beidio rhwygo y cangenau, neu niweidio y coed. 
Mae gweled brigau y coed afalau a'r ceiros wedi eu 
rhwygo a'u tori yn arwydd sicr o ddiofalwch. 

Gofaler am y rhyswydd a'r eurddrain mor gynted ag 
y byddont yn llawn o ddail, a bydded iddynt gael eu 
cadw rhag y lindys. Dylai pob llwyn yr amser hwn 
(yn gyffredin tua chanol Mehefin) gael ei edrych ddwy 
waith yr wythnos, yr hyn fydd yn orchwyl i fachgenyn 
neu # fachgenes am ddwy neu dair awr, a thrwy hyny fe'u 
diogelir rhag y cyfryw bryfed ; ond os eu hesgeulusir 
ar y dechreu, ymdaena y llindys, dystrywir y ffrwyth, a 
niweidir y coed. Gwnaiff gosod cwlwm o ysgubell 
gyffredin i fynu yn nghanol y llwyn weithiau ei ddiogelu 
rhag y llindj s ; ond y llwybr sicraf y w eu pigo ymaith 
bob un. 

Planer y coed mafon yn rhesi gydag ymylau y rhod- 
feydd, a naill ai clymer pen bob dau o honynt yn nghyd, 
fel ag i wneud math o fwa ; neu ynte wedi eu tori at yr 
uchder o dair neu bedair troedfedd, clymer tri neu 
bed war paladr yn nghyd wrth bawl wedi ei sicrau yn y 
ddaear. 

Rhai o'r llysiau mwyaf defnyddiol y w cloron cynar ; 
ac ar ol eu tynu, gellir planu bresych neu fiodgawl yn 
15 



210 



YR ARDD. 



eu lie, y rhai sydd bob amser yn bur fuddiol. Y gelyn- 
ion gwaethaf i fresych yw malwod, ac weithiau bryf 
gwyn yn y gwraidd. Er rhagflaenu y ddau fath hyn, 
ac hefyd er achlesu y tir, ty wallter yn ami ar hyd-ddo 
ddwfr calch cryf. Gosoder dail bresych yma a thraw 
ar hyd y ddaear gyda'r hwyr fel maglau, ac edrycber 
am danynt boreu dranoeth gyda'r wawr, ac fe'u ceir yn 
llawn o'r ymlysgiaid dystrywiol hyn, pa rai felly a 
fyddant eu hunain yn barod i'w dyfetha. Gellir hefyd 
osod llechau neu geryg teneupn a chafnog, yma a thraw 
ar hyd yr ardd, a'u troi i fynu ar hyd y dydd, a lladd y 
molwad danynt. Heb y fath xagofal, geill planiad he- 
laeth o fresych neu flodgawl gael eu dystrywio mewn 
ychydig o noswaithiau. Er cyfarwyddiadau cyffredinol 
pa fodd i hau a phlanu, gwel tudal 114. 

Er codi hadau erfin a bresych, dewiser ychydig o'r 
planigion goreu, a gosoder hwynt mor bell oddiwrth 
bob blodau ereill, fel na alio yr hadau ymgymysgu, yr 
hyn a fydd 5m debyg o gymeryd lie, oddieithr bod yn 
ofalus yn eu cylch. 

Winwyn hefyd sydd yn Ilysiau defnyddiol iawn. 
Gellid eu hau yn yr un tir am amryw flynyddoedd ol- 
yn-ol, ond iddo gael ei barotoi yn briodol, yn nghyd a 
chael ychydig gymysgiad o bridd tywodlyd. Mae 
achlesoedd cymellyddol, megys huddygl, tail moch a* 
cholomenod, calch, &c, oil yn dda iawn i winwyn, ond 
eu harferyd yn gymedrol. Y winwyn goreu yw rhai 
cochion a'r Strasburgh ; a gwant ddyfod yn well o'u 
cymysgu. Paler y tir yn dda, chwaler ef yn fan, a 
hauer yr hadau tua diwedd Mawrth neu ddechreu 
Ebrill. 

Cenin sydd hefyd yn Ilysiau buddiol iawn i deulu 
bwthynwr; maent yn gelyd ac yn gynyrchiol, ac i'w 
trin yn gyffelyb i'r winwyn. 

Moron, — Mae y rhai hyn yn werthfawr, a fFynant yn 
dda mewn unrhyw fath o dir, os bydd 5m sych ac yn 
ddwfh. Dylent gael eu hau yn gynar yn Ebrill. Nid 



YR ARDD. 



211 



arferiad drwg mewn jgardd fechan, yw hau ychydig o 
honynt yn gymysgedig ag winwyn, oblegid os gwnaiff 
yr olaf fetnu byddir yn sicr o foron mawrion ; ac os 
daw yr winwyn yn mlaen yn dda, gellir chwynu y 
moron allan, rieu eu tynu a'u bwyta yn ieueinc. Dylai 
jiacjau moron ga$l eu gwlychu mewn dwfr cyn eu hau, 
ac yna eu cymysgu a thywod sych, fel y byddpnt yn 
hawddach eu hau. 

Beatws. — Mae y llysiau hyn yn gynyrch garddol 
gwych, ac qs eu traws-blenir yn gynar, gellir eu 
cymeryd i fynu yn Awst, a gosod bresych gauaf yn eu 
lie. Hauer yr hadau yn Ebrill, ac yn Mai trawsblaner 
hwynt a phlanbren, mewn tir wedi ei achlesu yn dda. 
Torer y brig ymaith yn Tachwedd, a gellir eu bwyta fel 
pigoglys, a diogeler y gwraidd rhag y rhew, er eu 
defhyddio yn y gauaf. 

Persli sydd hefyd yn llysiau defhyddiol, a thyfant 
mewn unrhyw le, a gwnant barau o'r naill flwyddyn i'r 
llall, ond gadael yn achlysurol i frigyn neu ddau o 
honynt redeg i fynu i hadau. 

Cenin sifi. — Mae y rhai hyn yn agos mor ddefhyddiol 
a winwyn, a dylent fod yn mhob gardd cotty. Maent 
yn hawdd eu cael, a gwnant gynyddu yn ddirfawr. 

Pys. — Mae y rhai hyn yn ddefnyddiol iawn mewn 
teulu ; a phe heuid y rhai byrion, mewn rhychiau, a 
thair troedfedd rhyngddynt, ni ofynent pnd ychydig 
iawn o goed, ac yn wir, gwnaent y tro heb ddim coed, 
ond nid cystal. Gwna rhai talion ofyn mwy o le 
rhyngddynt, a hefyd eu coedio yn dda. 

Ffa sydd hefyd yn llysiau rhagorol, ac a ellir eu 
planu bob y n un, mewn rhychiau a dwy droedfedd a 
haner neu dair troedfedd rhyngddynt ; neu ynte gellid 
eu planu yn mis Mawrth rhwng y planigion bresych. 
Y mathau goreu yw rhai Windsor a Mazagan. 

Mae amrywiaethau o lysiau ereill, ond nid rhaid 
manylu arnynt yma, gan y bydd y rhai a enwyd yn 
ddigon yn gyffredin i ardd y ffiermwr a'r bwthynwr. 



212 



YR A HDD. 



. Mesurau gofynol o Had i Ardd Cotty. — Gwnaiff 
peint o bys hau rhych o bedair Hath ar ddeg o byd ; a 
pbeint o ffa, ddwy lath ar hugain ; wns o had winwyn, 
deg llathen ysgwar ; haner wns o had cenin, chwech 
llathen ysgwar ; wns o had moron, ddeg llathen ysgwar ; 
wns o had panas, ddeuddeg llathen ysgwar ; wns o had 
bresych, rhwng tair a phedair llathen ysgwar. 

Blodau. — Dylai yr ardd gynwys amrywiaethau o'r 
rhai hyn, yn enwedig os yn agos i'r ty ; yn y fath am- 
gylchiad, yn neillduol, ni ddylai yr ardd gael ei 
chyfyngu i ddwyn llysiau bwytaol yn unig, ond dylai 
gynwys yr addurniadol yn gystal a'r buddiol. Ni 
ddylid, er hyny, roddi gormod o amser na lie i'r blodau, 
o herwydd paham, gwnawn grybwyll ychydig o'r rhai 
caletaf a hawddaf eu trin, a rhai hefyd a fyddont yn 
foddaol ar bob tymor o'r flwyddyn. 

Oddeutu ae uwch ben y drws gellir gosod ychydig 
o rosynau celyd talion, er addurno y fynedfa. Gosoder 
rhosynau misol cyffredin, neu rosynau China oddiam- 
gylch conglau y ty, neu dan ac ar hyd ymylau y 
ffenestri, yn gymysgedig a laurestinus, arbutus, a pyra- 
cantha ; a gofaler fod gwynwydd mewn rhyw gongl neu 
gilydd, yn ymglymu am ryw bren, neu yn crogi wrth 
gornel y mur. 

Ceisier planigidll can* dalen, mwswm, a rhosynau 
amryliw a chyffredin, a rhodder hwynt yn y cornelau 
o'r ardd nesaf i'r ty ; ac yn yr ymylau, planer ad- 
ddiferion, saffarn, llysiau yr afu, gauafol lysiau y blaidd, 
y tiwlib coch a melyn, gwyryf-fotymau gwynion a 
melynion, briallu, llysiau y gwynt, gwayw y brenin, 
aml-flodeulys, tewbanog, lili felen a gwen, paladr a 
murflodau o wahanol liwiau, hocysybendigaid, dahlias , 
jonquils, llysiau y drindod, a'r cyff Virginia bychan a 
thlws, ac unrhyw flodeuyn arall a ddymunir ac a ellir 
gael. 

Pe celai y gwelyau blodau eu hymylu ag aspygau yr 
ardd, a rhywogaethau celyd o auriculas, ni byddai ond 



IECHYD. 



213 



ychydig o dyddiau yn y flwyddyn na byddai rhyw 
flodeuyn yn ymagor, ac yn boddau y llygad wrth edrych 
arno. Gwnaiff celyn, lawryf, neu'r rhododendron^ 
edrych yn hyfryd yn y cysgod, a gwnaiff eu gwyrddles- 
ni paraol adfywio y Uygaid yn y gauaf ; a diamheu fod 
y fatk olygfa ag a rydd gardd drwsiadus bob araser 
yn werthfawr ; gwna ddaioni i'r galon, cyfrana fath o 
deimlad mwynaidd a hynaws i fynwes yr edrychwr, a 
gwasanaetha er cadw allan feddyliau drwg. 

Anoger plant yn eu chwaeth am fiodau. Dysge* 
hwynt i blanu hadau a gwreiddiau, ac i'w chwynu a'u 
cadw yn lan, ac i'w trefnu a'u hamaethu ; ac nis ymedu 
hyn a hwynt pan heneiddiont. Yn y cyfryw bethau, 
ac mewn adgofion o'r dyddiau a aethant heibio, mae 
ymlyniad Ueawl yn cael ei sylfeini ; hyn a wna ymweliad 
i fro genedigaeth yn hyfryd, ac a ddyg adref y crwydryn 
o hinsoddau pell en ig i geisio yr orphwysfa ddiweddaf 
yn ei hen dreftadaeth. 

IECHYD. 

Iechyd da yw un o'r bendithion penaf a all dyn 
fwyn&u, beth by nag fyddo ei sefyllfa ; ac i'r llafurwr 
mae mpr hanfodol angenrheidiol, fel*y gellir dyweud 
fod ei fywoliaeth yn ymddibynu ar hyny. Heb iechyd, 
ni all y llafurwr ganlyn ei waith, na bod yn alluog i 
gyflawni ei angenrheidiau teuluaidd; ac heb iechyd, 
ni all y ffermwr gyflawni ei arolygiaeth, neu gymeryd 
rhan yn llafurwaith y tir. Gan hyny, ni ellir bod yn 
rhy ofalus i gadw iechyd heb ei niweidio, ar ba un y 
mae cymaint yn ymddibynu. 

Mewn amgylchiadau cyflredin, mae cadwraeth iechyd 
yn sefyll i raddau mawr ar ymarferiadau dynion, ac ar 
natur a diwallrwydd o ymborth a gwisgiad, ac ar y lle- 
oedd y preswylir ynddynt. Cynigiwn sylw byr ar bob 
un o'r rhai hyn ; ac yn y lie blaewaf, gwnawn ychydig o 
sylwadau cyffredinol mewn perthynas i iechyd, pa rai, 
08 telir sylw priodol iddynt, hwyrach y diengir rhag 



214 ltttftti. 

ymweliadau clefjrdau; oild os eu hesgeulusir, byddir 
yn debyg o ddioddef o'u herwydd yn y canlyttiad. 

Dylid yn Wdeffynol ochelyd pob gortnbdadth mewti 
bwyta ae yfed. Diwaller nattir, ag unfhyw beth fyddo 
dros befi hyriy sydd niweidi6l ; ac y taiae lldweroedd 6 
glefydau yn cael dii hachtfsl gan drtnbdsdd ytt yr ystytf 
hyri. Mewti anhwyldefeU na wnattt ymostwng i drin- 
iaethati cyffredin bydd bob atnser yti sicrach, ae ytl llai 
o gost yn y pendraw, i geisio cynorthwy meddyg 
dfealllis, a dilyn yn fanwl ei gyfarwydmadau. 

Mae rnagflaeniad bob atoser yn well nag adferiad ; 
megys ag y gellid yn ddiaiilheu yn fynych fagtaenu 
aflechyd trwy ochelyd goffnodaeth fflewn fewyta ac yfed; 
yf un nibdd y geliio 4 heiVd ei ragflaenu trwy fod yn 
ofalus yri nghylch ymddilladu. Nid oes dim yn de- 
bycack 6 heri anwyd, ac ach&si twynlyn, na dillad 
gwlybion. TVa yn gweithio, neu mewn yttarfetiad 
gorchestol, mae y corph yn gyffreditt yn alluog i wrth- 
weitbredu effeithiau dillad gwlybion ; ond o eistedd yn 
llonydd, neu orwedd i lawr ynddynt, byddir yn gy- 
frredin yn sicr o gael anwyd, ac ytt debyg gael 
twymyti, gewynwst, neu ryw afiechyd poenus airtdl. 
Dylid gan hyny ofalu ar fod dillad sycbion yn gyflSus 
i'w newid bob amser od yn bosibl. Mae dillad gwlyb- 
ion wedi bod yn achos o lawer o glefydau peryglus. 

Gyda golwg ar breswylfe'ydd, gellir yn gyflredin 
wneud llawer tuag at eu gwneud yn fwy cyflSus a chy- 
surus, yn gystal ac yn fwy iachus. Dylid ood yn ofelus 
na byddo llynoedd o ddwfr llonydd yn cael aros oddianl- 
gylch iddynt. Mae y tawch anach a gyfyd o honynt, 
ac o'r tomenau, lieu o unrhyw ddefhydd braenol, bob 
amser yn neweidiol er achosi twymynau a chlefydati 
ereill, yn neillduol ar dywydd gwresog. Dylai y tlr 
oddianigylch y tf fod wedi ei ddyhysbyddu, a'i gadw 
mor sych ag y byddo yn bosibl ; a dylai pob achles, a'r 
cyffelyb, gael eu symud mor belled fel na byddo 
unrhyw arogl afiacbus i gyraedd y ty. 



IECHYD. 



215 



Rhaglawiaeth neillduol y wraig yw goruchwyliaeth 
dufewnol y ty, a bydd ei nodweddiad a'i chyfrifiad gyda 
ei gwr a'i chymydogion i ymddibynu yn fawr^ar y 
drefh a'r tlysni a arfera ; a phan gofir fod cysur a 
iechyd ei theulu yr un modd yn sefyll i raddau mawr ar 
ei by wiogrwydd a'i threfnusrwydd yn yr ystyr hyn, ni 
bydd ar wraig dda a synwyrol eisiau chwaneg er ei 
chymell i fod yn ofalus yn nghylch cyflawni ei dyled- 
svryddau. 

Pa mor fychain bynag y byddo yr ystafelloedd, 
dylent gael eu cadw yn sychion ac yn lan bob rban o 
honynt, a ddylai y gwelydd gael eu gwyngalcbu yn 
ami. Na osoder dillad gwlybion un amser i aros yn yr 
ystafell a drigfenir. Ysgyber y lloriau yn lan, a tbafler 
allan bob brynti i'r tomenau. 

Dylai yr ystafelloedd gael eu priodol wyntyllio, yn 
enwedig yn y boreu, pan ddylai y drysau a'r ffenestri 
gael eu hagoryd, er gollwng helaethrwydd o awyr iacbus 
i mewn. Mae hyn o'r pwys mwyaf mewn afiechyd, yn 
neillduol twymyn ; oblegid heb y cyfryw ragflaeniad 
bydd twymyn heintus yn sicr o ymledu a gafaelu yn 
mhawb o fewn ei chyraedd. Mewn gair, ni ellir bod 
yn rhy ofalus yn nghylch cadw y tai yn lan, a'u 
gwyntyllio yn dda, fel moddion er cadw clefydau 
draw, ac er lleiau eu grym pe digwyddai iddynt dori 
allan. 

Mae cysur pob un yn bersonol yn ymddibynu i 
raddau mawr ar gadw ei hun yn lan, a gwnaiff hyn 
hefyd ddylanwadu ar orchwylion bywyd yn gyffredinol, 
oblegid lie byddo glanweithdra yn eisiau mewn teulu, 
bydd y diogi a'r musgrellni a'i hachosa yn sicr o 
effeithio ar y cwbl ; tra gwnelo ychydig o ragfeddwl, 
sylw, bywiogrwydd, a threfnusrwydd, yr hyn a bair 
gadw pob beth mewn ty yn lan ac yn syber, hefyd 
effeithio ar bethau ereill, a chynyrchu llwyddiant a 
dedwyddwch cyffredinol. 



216 



YMBORTH. 



YMBORTH. 

Ymborth yw un o brif angenrheidiau bywyd, ac nid 
yn unig ni a ddylem gael digon o hono, ond hefyd y 
mathau goreu a mwyaf cyfaddas, yn ngbyd ar dull 
mwyaf cyfleus a diwastraff o'i barotoi. 

Hyd ag na byddo yn gaeth i'w flys, dylai pob dyn, 
beth bynag fyddo ei sefyllfa, ymgais am gael i'w fwyta 
yr hyn fydd yn foddaol i'r archwaeth, yn gystal ag yn 
feithrinol i'r cyfansoddiad. Geill gwendid yn y cylla 
gael ei achosi gan ddiffyg" digon o amrywiaeth mewn 
ymborth, neu ynte o eisiau ymbortb digon cymellyddol ; 
ac y tnae yn debyg fod llawer o anbwylderau peiriannau 
y cylla yn cyfodi yn wreiddiol oddiwrth yr achos 
hyn. 

Gydag ychydig gyfnewidiad a chwanegiad, gallai 
ymborth y Uafurwr yn ami fod yn fwy boddaol ac 
iachusol nag ydyw yn gyffredin yn y dull y trinir ef yn 
bresenol. Pysgod, os gellir eu cael, a wnant chwaneg- 
iad gwerthfawr; hefyd, gydag ychydig ofal a rhag- 
feddwl, geill pob dyn a fyddo ganddo ardd fechan neu 
ryw gymaint o dir, gael yn achlesurol fesurau cymedrol 
o wyau, ymenyn, mel, caws, a bacwn. Er engraifft, 
gellir gwneud llawer pryd rhagorol o fresych wedi eu 
berwi a'u briwio yn fan, yn- gymysgedig ag ychydig o 
halen a phubyr, gyda chwanegiad o ddyrnaid o flawd neu 
gan, tafell o facwn, neu ychydig frasder o unrhyw fath ; 
ac ni fyddai yr holl draul mewn gwneud cyflawn bryd i 
deulu cyfan, -ddim dros ychydig geiniogau. Gellir 
chwanegu at hyn, erfin, cloron, moron, neu ryw lysiau 
ereill, fel y byddo amgylchiadau yn rhoi. Mae win- 
wyn, cenin, a garlleg, o werth mawr mewn ceginiaeth 
cotty ; ac y mae yr Yspaeniaid, y rhai sydd yn hynod 
am eu cryfder a'u hymddangosiad iachus, yn defnyddio 
llawer iawn o honynt. 

Heb fod yn fanwl iawn, gellid crybwyll y gwnaiff 
halen, winwyn, cenin sin, persli, ac ychydig o bubyr du, 



YMBORTH. 



217 



nid yn unig roi bias hyfryd ar ddysglaid o fresych, 
cloron, neu ryw lysiau ereill, ond hefyd ragflaenu 
gwyntogrwydd, neu unrhyw glefydau ereill yn cyfodi 
oddiar ormodedd ddefnyddiad o lysiau-fwyd ; a dylid 
cadw gw£r, ymenyn, y rhanau brasaf o*r bacwn, neu ryw 
frasder arall, er ei daenu dros bo ten gloron, a pbysgod 
ffriedig, y rhai, o'u berwi yn unig, nid ydynt mor 
feithrinol. 

Mae cig oer yn llai rhinweddol, ac nid aiff mor bell 
a chig twym ; a phe gwneid cawl neu lymedfwyd o 
hono, cyraeddai mor bellecl arall ag y gwnai wrth ei 
rostio, ei bobi, neu eu ferwi. Mae pob math o gawl 
mall ferwadau, a briwfwyd o gig, yn gymysgedig a 
llysiau, persli, cenin sifi, wynwyn, halen, a phubyr, yn 
well ac yn rhatach, yn fwy rhinweddol a blasus i'r 
gweithwyr, na chig ei hunan. Gwnaiff pen eidion 
gydag ychydig o flawd ceirch, neu gan, ychydig winwyn, 
cenin, blagur bresych, erfin wedi eu tafellu, neu unrhyw 
fath o lysiau, ugain chwart o isgell hyfrydol. 

Os bydd y pysgod yn hallt, gwneler poten o honynt, 
wedi ei briwio yn fan, a'u cymysgu a chloron, ag 
ychydig winwyn neu cenin sifi, a mesurau angenrheidiol 
o bubyr. Bydd hyn yn well na phe'u bwyteid wedi eu 
berwi yn unig; neu ynte os gellir hebgor ychydig o 
ymenyn, bloneg, neu unrhyw fath arall o frasder, a'i 
gymysgu a hwynt, a'u rhoi o flaen y tan, nes y byddai 
y tu allan yn dechreu cochi, gwnai eu gwellau yn fawr 
iawn. 

Pan fwyteir unrhyw fath o bysgod newydd eu dal, 
glanaer a thrwsier hwynt yn lan ; yna torer hwynt yn 
ddarnau, a gosoder hwynt mewn crochan a dwfr drostynt ; 
chwaneger atynt rhyw gymaint o gloron, wedi eu pilio 
neu eu crafu, yn nghyd ag ychydig bersli a cenin sifi, neu 
winwyn, wedi cu briwio yn fan, gyda halen a phubyr ; 
a thra yn berwi, dylid cymeryd wyneb y gwlybwr 
ymaith yn ofalus, hyd nes y byddo yn eitha glan. 
Gwnaiff hwn ddisglaid o fwyd blasus, pan pe buasai 



DILLAD. 



y pysgodyn yn cael ei ferwi wrtho ei hun, a'r dwfr i 
gael ei dafiu ymaith, buasai ei haner yn cael ei afradu. 

Pa ddull bynag y parotder y bwyd, dylid tahi y syiw 
manylaf i lanweiticka. Heb hyn bydd yr ymborth 
goren yn afiachus ; a He byddo eyberwyd, bydd ym- 
borth cyfrredin yn flasut, iachus, a rhinweddol. Mae 
edrychiad salw a theneu mor ami yn cael ei acbosi gan 
ddiffyg go&l priodol, medrusrwydd, a glanweithdra 
mewn parotoi bwyd, ag ydyw gan ddiffygiolrwydd o 
beth yw barotoi. 

Ac am ddiod, ni all fod un amheuaeth nad dwfr, diod 
ein rhieni cyntaf, ydyw y mwyaf iachns. Geill cwrw 
fras&u, a phoethlynoedd, mewn amgylchiadau o flinder 
a lladded mawr, roi ymddangosiadol adnewyddiad am 
ry w gymaint o amser ; ond tra y mae miliynau o ddyn- 
ion wedi ei niweidio a'u dystrjrwio trwy ddefnyddio 
diodydd brag a phoetblynoedd, nid oes neb wedi ei 
niweidio trwy yfed dwfr, yr hwn sydd yn feddiannol ar 
burdeb a wna nid yn nnig ragflaenn, ond yn fynych 
wellau clefydau ; ac y mae wedi ei brofi tu bwnt i bob 
amheuaeth, mewn amgylchiadau o ludded blin oblegid 
anwyd, fod cymeryd peint o ddwfr twym yn well 
moddion adferol na phoetblynoedd o nnrhyw filth, y 
rhai na wnant ond yn unig cynhyrfu math o dwymyn 
ar y pryd; ac mewn gwirionedd, y maent yn fath o 
wenwyn i'r cyfansoddiad o'u cyson harferyd. 

T mae yn dda nad yw nerth angenrheidiol er 
beunyddiol lafur yn ymddibynu ar borthiant moethus, 
ond ar ddiwalliant o ymborth syral a rhinweddol ; ac 
yn gyffredin gall pob dyn iach o gorph a meddwl gael 
yr hyn sydd yn angenrheidiol er ei ddiwallu, ond iddo 
arferyd gofal ac ymdrech priodol. 

DILLAD. 

Mae y fath ddillad a fyddo yn gweddu cael eu def- 
nyddio, bob amser yn ymddibynu i raddau mawr ar 
**ngylchiadavL a galwedigaietti d^Tv, u^hyd ag ar y 



219 



lfcotfM y byddo yn byw ynddynt. Brethyn cryf, neu 
ryw ddefnydd tew arall, wedi ei wneud yn g\6n neu yn 
Iddfbti, fcugan fer neu daeed gran, a hosanau gwlan, 
yw y gwisgiad aydd yn fwyaf cyffredin yn gweddu dyn 
f6 yn agored i't tywydd wrth ennill ei fywoliaeth; a 
gdmt cbwanegu hugan, ae arwisg, yn cyraedd hyd y 
glfaifttt, gyferbyn a thy wydii garw a gwlawog. DyKd 
cAdw dou b&r esgidiau ; nn ar gyfer gwaith caled, a'r 
llall ftr gyfer gwaith ysgafh, ae i V gwisgo yn y t£, ac 
AT y Sabbathau. Ac yn wir pe byddai chwaneg na dan 
Mr, fel y gallai nn gael attfter i hollol sychu ar ol eu 
gwlychu cyn eu gwisgo drachefn, goreu yn y byd yn y 
pen draw, gan y par&nt felly lawer yn hwy. Ni ddylai 
esgidiau bryntion bytb gael eu goddef i ddyfod yn nes 
yn tnlaen na'r drws, He y dylai par sychion gael eu 
eadw er eu demyddio yn y tf. 

Mae y fath amrywiaeth yn ngwisgiadau benywod, fel 
y mae yn fynyeb yn bur amheus pa un sydd oreu mewn 
unrhyw amgylcbiad neillduol; ond mewn gwisgoedd 
*chaf, mae rhai gwlan yn gyffredin yn rbagori ar rai 
eotwm ; y rhai er eu bod ar y eyntaf yn edrych yn fwy 
Jioyw a rhatach, a gollant eu Iliw yn gynt, ac ni phar&nt 
cyhyd. Mae clogynau cochion a gleision, a gwddf- 
leni (shawls) gwlan rhwyllog tywyll yn gynes, ac yn 
brydferth ; ac y mae penguwch yn anhebgorol i wraig 
ag fyddo yn ewyllysio cadw ei phrydferthwch, a go- 
chelyd crychni anamserol. Mae pob beth na fyddo yn 
angenrheidiol er glanweithdra a chysur, ac er tlysni a 
gweddeidd-dra i'w ochelyd mewn gwisgiadau, pa un 
bynag a'i yr eiddo gwrrywod neu fenywod fyddont. 

Mewn dilladu plant, cynearwydd ddylai gael ei 
ystyried yn benaf. Gwraig drefnus, yr hon fyddo yn 
wniedyddes dda, a fydd yn ami yn alluog i ddilladu ei 
phlant yn ddestlus o ddarnau o'i hen ddillad ei hun ag 
eiddo y gwr ; a chaiff y rhai bycbain felly eu dilladu yn 
weddus ar ycbydig iawn o draul. GwnaifF hyn, pa 
fbdd bynag, ymddibynu llawer ar ei dyfeis^arwcK a'i 



220 



PRESWYLFEYDfl. 



threfnusrwydd ; ac ni ellir cymell hyn yn ormodol af 
bob merch neu wraig. 

Dywed yr hen ddiareb y gwnaiff " pwyth mewn pryd 
arbed naw ;" a pha le by nag yr amlygir gofal priodol 
am adgyweirio dillad y teulu, gellir bod yn sicr nad y w 
cysuron teuluaidd ereill ddim yn eisiau. Gwnaiff dillad 
plant neu ddillad gwaith y gwr, er yn hen, os yn lan 
ac wedi eu gweddus ddarn-bwytho, ganmol trefnus- 
rwydd y wraig, ac arddangos arferiad hollol wrth- 
wynebol i'r hyn a ganfyddir mewn dillad bryntion neu 
fratiog, y rhai sydd yn arwydd sicr o wraig ddiog ac 
esgeulus. 

PRESWYLFEYDD. 

Gwnaiff porth o flaen y drws chwanegu yn fawr at 
gynesrwydd, glendid, a chysur cyffredin annedd-dy, 
pa un bynag a'i bychan a'i mawr fyddo ei faintioli. 
Gwnaiff porth o flaen ty ffermwr bychan, neu gotty 
gweithiwr, wasanaethu fel lie i gadw hugan a het wlyb, 
yn nghyd ag esgidiau bryntion y gwr, yn gystal ag 
ysgubelli a gwrych rugloedd y wraig lanwedd, yr hon 
ni wnaiff oddef i ddim bawlyd ddyfod yn nes i mewn i 
aflanau ei hystafelloedd taclus. Gwnaiff y fath reol- 
aidd-dra chwanegu yn fawr at gysur cyffredinol, a 
chadw draw yr aflendid a'r anrhefnusrwydd a fyddai yn 
sicr o gymeryd lie oni bai hyn. 

O'r porth eir i mewn i'r gegin, neu yr ystafell lie y 
coginir ac y bwyteir, a'r lie y mae y tylwyth yn arfer 
byw, ac yn mha le y dygir yn mlaen oruchwyliaeth 
gyffredinol y ty ; ac o ganlyniad, y mae yn fwy o bwys 
i gadw yr ystafell yma yn lan ac yn sy ber, ac ar fod i 
bob peth perthynol iddi gael ei wneud gyda golwg ar 
fuddioldeb a chysur. 

Dylai ystafelloedd gwelyau fod wedi eu cyfleu fel ag 
na byddo i reolau gweddaidd-dra gael eu troseddu. Pa 
mor dlawd ac isel bynag fyddo'r amgylchiadau, ni ddy- 
M aelodau ieuangaf y teulu o -waiiwiol ystlen, gael eu 



PRESWYLFEYDD. 



221 



gadail i gysgu yn yr un ystafell ar ol cyraedd deng 
mlwydd oed. Mae o'r pwys mwyaf i'w nodweddiad a'u 
hymddugiad mewn bywyd dyfodol i'r bechgyn ar 
merched, brodyr a chwiorydd gael gwahanol ystafelloedd 
i gysgu ynddynt Os na ofelir am hyn tra byddont 
yn blant, bydd y gwylder a'r moesgarwch hyny sydd 
yn cyfansoddi prydferthwch hawddgaraf, a'r diogelwch 
sicraf i nodweddiad dynes yn sicr o gael eu dystrywio, 
a bydd nodweddiad yr ystlen arall yn debyg o gael ei 
niweidio yn fawr. Mae y pwnc yn deilwng o sylw pob 
pen teulu ; ac ni ddylai byth gael ei esgeuluso. 

Beth bynag fyddo maintioli a nifer ystafelloedd y 
gwelyau, dylent oil gael eu cadw yn lan ac yn syber ; 
a pha frys bynag fyddo, ni ddylai boreufwyd gael eu 
fwyta cyn agor y ffenestri i ollwng awyr newydd i 
mewn, a chyn i'r gegin, y porth, ac oddeutu y drws 
gael eu hysgubo yn lan. 

Fel rheol gyffredin, dylai y gwelyau gael eu hysgwyd 
yn dda, a'u gwneud i fynu yn daclus, y llestri gael eu 
golchi, a'r holl dy gael eu awyro a'i ysgubo bob dydd 
y peth cyntaf yn y boreu. Ni ddylid gwneud unrhyw 
esgusodion dros beidio cario ailan y lludw, yr ysgubion, 
a'r golchion, y rhai a ddylai bob amser gael eu taflu i'r 
tom-bwll, ac nid eu hysgubo i ryw gornel naill ochr. 

Mewn trefnidaeth ty, dylai pob peth gael ei wneud yn 
drefnus a rheolaidd bob dydd, gan y byddai hyn yn y 
diwedd yn arbediad amser a thrafferth. Ac yn wir, lie 
byddo teulu o blant, dylid eu rhoi ar waith er eu dysgu 
i fod yn drefnus a defnyddiol. Nid oes un plentyn, os 
bydd wedi cyraedd chwech oed, na all helpu mewn dy- 
ledswyddau teuluaidd ; a phan ystyrir na wnaiff cario y 
lludw, golchion, neu unrhyw garthion ereill i'r lie y 
dylid, ddim cymeryd dros bum' mynyd o amser, sicr na 
fydd hyny ddim i gael ei dybied yn ormod er diogelu 
cysur, glendid, a threfnusrwydd ; oblegid dylid cofio 
yn wastad, nad oes dim mor afradus a threulfawr a dull 
mochynaidd o fyw. 



222 



RHAGDDARBODAETH. 



RHAGDDAR90DAETH. 

Nid oes un dyn ystyriol na theimla bwysigrwydd ac 
angenrheidrwydd o ragddarparu erbyn henaint ; pan 
ddelo gwendidau, a methiant i ganlyn dyledswyddau 
bywyd yn mjaen, gwnaiff eisiau a thlodi fel gwyr arfog 
amgylchynu yr hwn na fyfldo wedi rhagddarbodi ar eu 
cyfer; oblegid trwy ddiwydrwydd, gofpl, ac ymdrech 
mewn ieunctyd ac iecjiyd, mae bod yn gysurus mewn 
henaint a raethiant. 

Hwyrach jrr ymddengys cynilio ychydig o'r hyn a 
ennillant i rai yn beth atnhosibl ; ond gwyr y rhan fwyaf 
sydd yn gwneud Jiyn, bpd mwy yn ymddibynu ar ofal 
a diysgogrwydd meddwl^ nag ar y swm a ennillir; tra y 
mae ereitl a ailent ac a ewylly stent, na ddarfu iddynt 
erioed wnend, a hyny yn unig oblegid na wnaethant y 
prawf. Bydded i bob un benderfunu dechreu ; ac yna 
fe diflana yr anhawsdra. Beth bynag a roir heibio, 
gosoder yn dcUogel mewn banc cynilio. Nafydded i neb 
ymddiried yr arian a enilla yn galed, yn nwylaw 
unrhy w bersonau neilJduol, na chwakh i' w cadwraeth eu 
hunain : yn nwyjaw y cyntaf gellid eu colli trwy anffawd, 
twyll, neu afradaeth ; ac yn nwylaw yr olaf, hwyrach 
y'u temptir i'w gwario neu eu gwastraffu, ac felly yn y 
canlyniad i fpd yn y diwedd yn ymddifad o ffrwyth y 
cyniliad o'r blaen. 

Pa le y mae y dyn a eill yn wirioneddol ddyweud na 
allasai rhwng deunaw a phumtheg ar hugain oed roi 
heibio 6ch. yn yr wythnos ? A phwy a ddarfu erioed 
fethu ag a ymosododd at hyn yn ddifrifol ? Pa mor 
anewyllysgar bynag i ddechreu, a pha mor benderfynol 
bynag yn ei feddwl y gallai un fod o amhosiblrwydd 
hyn, eto yr ydym yn credu pad oes braid^ un 
enghraifft, lie cafodd ei gychwyn, nad aethpwyd yn 
mlaen gan chwanegu at y drysorfa, ac mewn cynyddu 
mewn ymdrechiadau arbedol ; ac yr yflym yn hollol 
gredu mae felly fyddai yn mhob amgylchiad, pe gwnelid 



PRIODASAU. 



223 



prawf teg o hyny. Mewn gair, decbreuer ac yna fe 
lwyddir. 

Mewn cysylltiad a rhagddarbodaeth, gwnawn yn 
mhellach ymdrin ychydig a'r pynciau pwysig, — priodi, 
magu, ac addysgu plant ; oblegid fod nid yn unig ded- 
wyddwcb tymorol y rbieni, ond hefyd eu dedwyddwch 
tragy wyddol hwy a'u plant yn ymddibynu ar uniondeb 
yr egwyddSrion a fabwysiedir yn nghyflawniad y dyled- 
swyddau hyn. 

PRIODASAU. 

Mae fod cjrtundeb mor bwysig ag yw priodas yn 
gofyn, o angenrheidrwydd, gael ei ragflaenu gan yr 
ystyriaetbau difrifolaf, yn wirionedd hunan brofedig i 
bob dyn ystyriol ; ac eto pa gynifer sydd a frysiant i 
glymu eu bunain am eu bywyd, yn hollol ddifeddwl 
am y canlyniadau. 

Mae yn sicr nad yw yr Ysgrytbyr wrth gyboeddi 
priodas yn anrhydeddus, ddim yn pleidio y drygedd a'r 
ynfydrwydd o i rieni arwain eu bunain a'u plant i dlod% 
ymrysonau, a gofidiau. Tr gwrthwyneb tybia y Bibl 
y sefyllfa briodasol yn un ddedwydd, serchiadol, a cby- 
surus yn boll gysylltiadau bywyd. Ond ai felly y mae ? 
A oes posiblrwydd iddi fod felly, yn y dull y mae llawer 
o ddynion yn fynycb yn ieueinc iawn, mewn modd 
difeddwl yn ymruthro i wneud y cytundeb difrifolaf ar 
y ddaear ? A eill y cyfry w # briodasau diddarbodus fod 
yn iawn neu yn anrbydeddus ? Onid gwir y dy wediad 
cyffredin, " pan ddel tlodi i mewn trwy y drws, yr & 
cariad i maes trwy y ffenestr ? " Pa fodd gan byny y 
gellir disgwyl bod yn ddedwydd yn y sefyllfa briodasol, 
oddieithr i ni ymddwyn yn ddoeth, ac yn deilwng wrtb 
ymlwybro tuag ati ? 

Mae dynion ieueinc yn gyffredin yn tybied eu 
hunain yn ddigon ben a chall i briodi, ac i gymeryd 
arnynt ofal a tbrefnidaeth deuluaidd; a hyny cyn y 
byddont yn medru rheoli eu nwydau anystywallt eu 



224 



PRIODASAtJ. 



• hunain, a chan ystyried priodas fel math o goelbrenaeth 
(lottery ) f ymruthrant iddi heb nag ystyriaeth na rhag- 
ddarbodaeth er cyflawni eu rhwymedigaethau canlynol. 

Pa mor gyffredin y gwelir dau yn priodi, ac yn dwyn 
rhai bychain i'r byd, beb unrhy w ragddarbod tuag at eu 
cynal, a bywoliaeth pa rai eu hunain oddiar pan aeth- 
ant at eu gilydd, sydd yn ymddibynu yn hollol ar 
adnoddau ag a allai clefyd, neu fil o ddamweiniau ereill, 
ei ddinystrio raewn mynydyn ! Fe allai y gwna y 
cyfryw bersonau apelio at yr Ysgrythyr, ac ymdrechu 
cysgodi eu hunain dan yr esgus o ymddiried yn Rhag- 
luniaeth : ond cynysgaeddodd Rhagluniaeth ni a rbeswm 
er rheoleiddio ein ymarweddiad ; ac arfeiddio ei hyffordd- 
iadau yw peidio gwrando ar lais rheswm. 

Ymostwng cyn iseled ag afresymolion, ac i ddwyn 
ein rhai bychain i'r byd, mor ddifeddwl am eu ded- 
wyddwch ac yw yr estrys am ei hwyau, y rhai a 
ollynga i'r tywod, ac a'i gedy i'r haul ddeor arnynt, ni 
all yn sicr fod yn briodol ymorphwysiad ar Ragluniaeth. 
I'r gwrthwyneb, di-ddarbodaeth yn uniongyrchol yw 
hyn, ac arddangosiad o greaduriaid wedi ynfydu, a'r 
canlyniad yw yr hyn a bair i'r tosturiol a'r dyngarol yn 
feunyddiol i wylo. 

Ni chyfiawneir un creadur rhesymol, yn ngolwg 
Duw na dynion, am osod ei hun mewn sefyllfa o ddwyn 
plant i'r byd, heb allu darparu ar eu cyfer, ar neb a 
ddelo yn dad, heb unrhy w olwg am fodd i gadw ei 
blant rhag bod mewn eisiau angenrheidiau by wyd, sydd 
yn euog, mewn ystyr foesol, bron o gymaint camwedd 
a phe tanai ei blentyn allan i'r heol fawr i farw. 

Nid ydym mewn un modd am ymddifadu un dos- 
parth o bobl, ond i'r gwrthwyneb, yr ydym yn ddiffuant 
ddymuno i bob dosparth sicrad o'r mwyniant, a'r cy- 
suron hyny a gyfodant oddiwrth ymarferiad o rinweddau 
teuluaidd a serchiadau cymdeithasoi ; ond i'r dybenion 
hyn mae pob un o bob dospartb yn rhwym o gadw 
tueddiadan anifeilaidd o dan Teolaeth rheswm, ac i ym- 



DYGIAD PLANT I FYNU. 



225 



ddwyn fel ag i beidio dystrywio ei ddedwyddwch ei hun 
na'r eiddo ereill, oblegid peidio sylwi ar gyfarwyddiadau 
rheswm, a thrwy hyny ddarostwng ei hun yn gydstad 
ag anifeiliaid y maes. 

Dylai y rhai fyddo yn nghylch myned i'r ystad 
briodasol ofyn iddynt eu hunain, neu ynte dylai ereill 
ofyn iddynt, a ydynt yn ystyried y dyledswyddau a'r 
gofalon y maent yn ymgymeryd a hwynt, ac a oes gan- 
ddynt olwg eu bod yn alluog i'w cyfarfod pan ddelont 
i'w cwrdd? Os nad oes, y maent yn sicr yn parotoi 
iddynt eu hunain a'u rhai bach ofidiau a thlodi paraus. 
Ac wrth wneuthur felly, gwnant hefyd annedwyddu eu 
cymydogion trwy daflu arnynt feichiau ac y dylent hwy 
eu hunain eu dwyn, a thrwy chwanegu nifer y llafur- 
wyr i ddwyn gwaith a bywoliaeth oddiar y rhai ac y 
mae eisoes yn ddigon prin arnynt. 

DYGIAD PLANT 1 FYNU. 

Ni ellir dechreu yn rhy foreu ar addysgu plant. 
Mae pob mam yn alluog i ddysgu ufudd-dod, gos- 
tyngeiddrwydd, glanweithdra, ac ymddygiad gweddus 
i'w phlant; ac y mae yn hyfryd fod dechreuad gwybod- 
aeth yn cael ei drosglwyddo i'r plentyn gan un sy mor 
dyner o hono. Ac mewn caniatau i blant gyda mwyn- 
eidd-dra serchiadol, yr hyn sydd yn iawn, ac mewn 
gomedd iddynt gyda phenderfyniad synwyrol, yr hyn 
sydd amhriodol, y mae eu dedwyddwch i gael ei hyr- 
wyddo, ac ymddygiad da i gael ei sicrau. Os caiff 
plant eu harfer yn foreu i fod yn addfwyn ac ufudd, ni 
cheir mewn cymariaeth nemawr o drafferth gyda hwynt 
yn y canlyniad. * 

Nid yw hyfforddiant ac addysgiaeth plant i'w ystyr- 
ied ond fel moddion er cyraedd y dyben ; oblegid nid 
yw pob cyraeddiadau a phob gwybodaeth ond ofer, os 
na fydd iddynt ein gwneud yn well dynion yn ngwa- 
hanol sefyllfaodd bywyd, fel rhieni, plant, gwyr, a 
gwragedd ; a'n harwain i ymarferyd y rheol ddwyfol 
16 



226 



DYGIAD PLANT I FYNU. 



hono, " Pa beth bynag a ewyllysioch wneuthur o ddyn- 
ion i chwi, felly y gwnewch chwithau iddynt hwy." 

Meddylier ynte ein bod wedi rhoddi addysg digonol 
i'n plant, eu bod wedi bod yn yr ysgol yn rhai by chain, 
ac eilwaith wedi tyfu i fynu, a'u bod wedi dyfod yn 
mlaen yn ngwahanol gangenau dysgeidiaeth, i'r graddau 
angenrheidiol er canlyn y gwahanol alwedigaethau y 
bwriedir hwynt iddynt, eto mae rbyw beth chwanegol yn 
ofynol oddiwrth lieni plant ; gelwir arnynt i ofalu am eu 
haddysg foesol a chrefyddol, ac hefyd i roddi siamplau 
da o'u blaenau, rhag iddynt gael eu llygru ganddynt. 

Camsynied mawr mewn rhieni yw gallant guddio eu 
beiau rhag eu plant, oblegid y mae plant yn graffus 
iawn ar yr hyn sydd ddrwg, ac yn hawdd ganddynt 
efelychu yr hyn sydd feius ; ac os gyda y geiriau " Na 
ledrata " yn eu genau, y gwna y rhieni gymeryd rhyw 
beth nad yw eiddynt, neu gymeryd mantais amhriodol 
ar ereill, gwnant anefFeithioli y gorchymyn, a dysgu eu 
plant i fod yn anonest. 

Pa fodd y gellir disgwyl i'r plant ddychrynu rhag 
meddwdod, os byddant yn gweled eu rhieni yn meddwi, 
neu eu clywed yn siarad am yfed fel peth pleserus ? Ac 
os cymellir y plant trwy addewidion teg i gyfaddef eu 
bai, ac yna eu ceryddu am dano, oni wna hyny eu 
digaloni i ddyweud y gwir drachefn ? Neu ynte os 
byddir yn dal nad oes dim i'w ddyweud ac a fyddo 
mewn uhrhyw fodd yn taro yn eich erbyn chwi, gan 
orchymyn i'r plant, " Cofiwch beidio dyweud fel hyn ar 
fel," a ellir disgwyl iddynt beidio dyweud anwiredd pan 
y byddo hyny yn taro eu tro ? 



ddygiad, eu hiaith yn drosgl a chreulon, a'u dull yn 
annyoddefol a thraaus, oni wna y plant gael eu 
heffeithio gan y cyfryw esiampl ; ac oni wna hyn 
ddystrywio y rhinweddau gwir Gristionogol hyny, sef, 
addfwynder, hir ymaros, a chariad, gyda eu gwaith yn 
tori allan ? 




nwydwyllt yn eu hym- 



CYFARWYDDI A.DAU MEDDYGOL. 227 

lawn y dywedwyd fod " Meddwdod yn bwrw allan 
reswm, yn anhwylusu y corph, yn poethi y gwaed, yn 
amharu y cof, a'i fod yn rheibiaeth i'r synwyrau, yn 
ddiafol i'r enaid, yn lleidr i'r pwrs, yn gydymaith i'r 
rheidus, yn wae i'r wraig, ac yn ofid i'r plant; ac y 
mae hunan leiddiad, ac arlun o anifail yw y meddwyn, 
un yn yfed iechyd da rhai ereill, ac yn dinystrio ei 
ddedwyddwch ei hun, yn nghyd ag eiddo y rhai hyny y 
dylai eu hamddiffyn, eu cam, a'u cysuro." Ond ni 
raid i neb fod yn euog o'r bai hwn nag o un bai arall, 
yn y drygedd eithaf o honynt er dylanwadu ar ei blant 
trwy ei esiampl ; ond os myn neb eu dwyn i fynu yn 
yr ymarferiad o gyflawni eu dyledswyddau yn briodol, 
fel ag i sicrau eu llwyddiant yn y byd hwn, a'u ded- 
wyddwch tragywyddol yn y byd a ddaw, rhaid iddo 
ymgadw oddiwrth bob rhith drygioni. 

CYFARWYDDIADAU MEDDYGOL ER GWELLAU 
CLEFYDAU ANIFEILIAID.* 

GWARTHEG. 

Archollion, — Isgell at y clwyf : Pedair wns o aloes 
Socotra neu Barbadoes, wns o fyrr wedi ei falu yn fras, 
peint o spirits of wine, a dau beint o ddwfr. Bydded 
iddo gael aros pedwar diwrnod ar ddeg, gan ei siglo yn 
achlysurol ; yna defnyddier ef. Gwella clwyf yn well 
heb ei wnio, ond iddo gael ei lanau yn ofalus oddiwrth 
bob baw. Os yn enynol iawn defnyddier sugaethan. 
Os yn codi yn dethau marw, golcher ef a'r cymysgedd 
canlynol cyn defnyddio yr isgell. Wns o blue vitriol 
ar ben peint o ddwfr. 

Bwrw Lloi. — Y driniaeth ddylai buwch gael cyn 
bwrw llo, yw ei chadw yn dda, nid yn rhy dew nag 
yn rhy denau ; cofier ei bod yn cyflawni gwasanaeth 



* Gelwir y cyffeiriau meddygol yma ar yr enwau a elwir arnynt 
yn masnachdai y fferyllwyr. 



228 CYFARWYDD1ADAU MEDDYGOL. 



dwbl, sef rhoddi llaeth ac ymgeleddu y llo : hespaer hi 
ychydig o wythnosau cyn byddo ei hamser i lydnu. 
Bydded iddei choluddion gael eu cadw yn weddol rydd 
— gosoder hi mewn lie cysgodol neu ynte yn y ty — na 
aflonydder ami pan yn glaf, ond bydder yn barod i'w 
chynorthwyo, os bydd eisiau — ceisier iddi ychydig o 
grual twym, a gocheler gwlybwr oer. Peint o gwrw da 
iachus ar ben grual fyddai yn feddyglyn rhagorol. 

Clafr. — Haner pwys o frwmstan, chwarter peint o 
turpentine, a pheint o train oil. Elier y manau clwyfus 
yn dda a'r cymysgedd hwn. 

Clefyd Melyn. — Dwy wns o diapente, dwy wns o 
bowdr had cwmin, a dwy wns o bowdr fenugreek. 
Berwer hwynt am ddeg mynyd mewn chwart o ddwfr, 
a rhodder i'r anifail yn feunyddiol mewn ychydig 
grual. 

Clefyd Rhydd. — Rhodder haner wns o bowdr catechu, 
a deg gronyn o bowdr opium mewn ychydig grual. 

Colig. — Y feddyginiaeth oreu yw peint o olew had 
llin, yn gymysgedig a haner wns o laudanum. 

Chwaren. — Haner pwys o halen, dwy wns o had 
coriander wedi ei friwio, ac wns o bowdr gentian. 

Chwyddaint ar ol Meillion, fyc. — Os byddir yn ofni, 
defnyddier rhefr-chwistrell er ei ragflaenu. Rhodder 
iddynt ddogn da o halen cyffredin, a chadwer hwynt 
rhag bod ar y dechreu yn rhy frysiog wrth fwyta meill- 
ion neu laswellt bras. 

Diod Landol. — Bay berry, brwmstan, a hadau cwmin, 
wns o bob un, wedi eu malu yn dda, yn nghyd ag wns 
o diapente. Berwer hwynt yn nghyd am ddeg mynyd, 
ac yna wedi oeri, rhodder i'r creadur, yn gymysgedig 
ag ychydig grual. 

Fflammeg ar y perfedd. — Yr unig beth a ellir wneud 
yn y clefyd hwn, yw cymeryd gafael ar ryw fesurau bu an 
iawn. Gwaeder yn gynar, ac yn ami os bydd achos. 
Yna rhodder diod wedi ei gwneud o bwys o halen 
Epsom, wns o nitre {saltpetre) wedi ei falu, a haner dram 



CYFARWYDDIADAU MEDDYGOL. 



229 



o tartar emetic. Rhodder byn mewn dau beint o grual ; 
gan ei cbwanegu bob chwech neu wyth awr. 

Gormwyth ( Hoose, Catarrh ). — Magwraeth dda, 
gwaedu, ac yna dogn o halen Epsom, yn gymysgedig 
a dwy wns o sinsir. Yr un driniaeth i loi, ond fod y 
dognau fod yn haner cymaint. 

Gwenwyn. — Y gwenwyn a lyngcir gan dda yn gy- 
fFredin yw crogedyf y dwfr, y pren yw, y cegid cyffredin, 
a chegid y dwfr. Y feddyginiaeth oreu yw peint a 
haner o olew had llin ; neu bwys o halen cyffredin 
mewn chwart o ddwfr neu grual. 

Llaeth-dwymyn. — Dwy wns o frwmstan, wns o dia- 
pente, wns o bowdr had cwmin, ac wns o bowdr nitre. 
Rhodder hyn yn feunyddiol mewn ychydig grual, a 
rhwbier y piw yn dda ag ychydig o saim gwydd. 

Meddyglyn ( Cordial). — Gellir ei wneud yn hawdd o 
wns o had ants, wns o had carraway, chwarter wns o sinsir 
wedi ei falu, a dwy wns o hadau fenugreek. Berwer 
hwynt mewn peint a haner o gwrw am ddeg mynyd, a 
phan oero rhodder i'r creadur. 

Pigad Neidr neu Fadfall. — Rhodder ar y fan, yn 
uniongyrchol, ddiferion cryf o hartshorn. Ar bigad 
gwenyn, rhodder sialc neu whiting, yn gymysgedig a 
finegr. 

Piso Gwaed. — Yn gyntaf gwaedu, yna pwys o halen 
Epsom, a chwaneger haner bwys bob wyth awr, hyd 
oni ryddaer y perfedd. Yn Hampshire rhoddir pedair 
wns o hole ammoniac, a dwy wns o spirits of turpentine 
mewn peint o grual. 

Pry f aid. — Rhodder haner pwys o halen Epsom, a 
dwy wns o had coriander wedi eu briwio mewn chwart 
o ddwfr. 

Twymyn. — Gwaeder, ac yna rhodder wns o nitre a 
dwy wns o sinsir, mewn ychydig o grual. Os yn 
rhwym, rhodder haner pwys o halen Epsom, mewn tri 
pheint o ddwfr, bob dydd, cyhyd ag y byddo eisiau. 

Yssigdod. — Golcher y fan a'r cymysgedd o wyth 



230 CYFARWYDDIADAU MEDDYGOL. 



wns o olew per, pedair wns o spirits of hartshorn, a 
haner wns o olew teim. 

LLOI. 

Bol Rwymiad. — Y feddyginiaeth oreu at hyn yw, 
dognau o ddwy neu dair wns o castor oil, neu olew had 
llin. 

Clefyd Rhydd. — Gall y ffermwr ymddiried yn y cy- 
mysgedd canlynol. Cadwer hyn yn gyfleus yn wasted ; 
gwnaiff y tro i bob creadur sugno. Pedair wns o sialc 
wedi ei barottoi, wns o bowdr rhisgl canella, wns o 
landanum, a pheint o ddwfr. Rhodder dwy neu dair 
llonaid llwy bwrdd, yn ol oedran y creadur ddwy neu 
dair gwaith y dydd. 

Clefyd y Bogel. — Y driniaeth i'r clefyd peryglus hwn 
yw yn gyntaf, rhodder iddynt ddau neu dri dogn (o 
ddeutu lloniad gwydr gwin) o castor oil, neu olew had 
llin. Yn ail, meddyglyn wedi ei wneuthur o ddwy 
dram o had carraway, dwy dram o had coriander, dwy 
dram o bowdr gentian; briwier yr hadau, a berwer 
hwynt ar dan araf mewn cwrw neu grual am chwarter 
awr, a rhodder hyn iddynt unwaith neu ddwy bob dydd. 

Gormwyth. — Gwel Gwartheg. 

CEFFYLAU. 

Bolwst, neu Golig. — Yn y clefyd peryglus hwn, yn 
absenoldeb meddyg anifeiliaid, y feddyginiaeth oreu a 
ellir gael yw, peint a haner o olew had llin, wns a 
haner o laudanum, mewn ychydig o grual twym. Gwna 
rhai ddefnyddio rhefr-chwistrell, cynwysedig o haner 
pwys o halen Epsom, haner pwys o driagl, thri chwart 
o ddwfr twym. 

Clafr. — Gwel yr unrhyw ar wartheg. 

Peswch, neu Anwyd, a drinier oreu trwy ddwfr oer a 
bran, yn nghyd a phwys a haner o had llin ac wns o 
nitre ar ben pob dogn o hono. 

Powdwr Gwelldol i Groen Clwyfus a Diffyg Archwaeth 



CYFARWYDDIADAU MEDDTOOL. 231 



at Fwyd. — Cymysger haner pwys o frwmstan, haner 
pwys o nitre, a phedair wns o antimony du, a 
rhodder llwyaid fawr o bono iddynt ar ben llafur, nos a 
boreu. 

Yssigiadau ac Archollion. — Cymysger wns o Goulard's 
extract, wns o spirits of turpentine, wns o spirits of 
wine, a pbeint o'r finegr cryfaf, a rhwbier y man clwyfus 
yn esmwytb a Haw neu a chlwtyn. 

DEF AID. 

Bendro, — Gwaeder yn helaitb ; yna rhodder dwy 
wns o halen Epsom mewn peint o ddwfr. 

Clafr. — Defnyddir y gwlybwr canlynol, wns o cor- 
rosive sublimate, pedair wns o sal ammoniac ar ben ped- 
war chwart o ddwfr gwlaw. Mae hwn yn gryf iawn, a 
dylid ei arferyd gyda gofal. Torer y grachen, a 
rhwbier ychydig ddiferion ar y man clwyfus. Potel a 
rhwgn bychan wedi ei dori yn y core fyddai y modd 
goreu i'w ddiferu. 

Clefyd Rhydd. — Gwel Lloi. 

Clwyfau. — Golcher y man dolurus, a chymwyser 
ato y cymysgedd canlynol : — Peint o finegr, wns o 
spirits of wine, wns o spirits of turpentine, ac wns o 
Goulard's extract. Os newydd ei gael y bydd y clwyf, 
gwell fyddai rhoi ychydig bwythau ynddo, yr hyn a 
ellir yn hawdd ei ddad-wneud, a golcher ef a ddwfr oer. 

Cylion. — Powdr cylion : dau bwys o frwmstan du, 
haner pwys o hellebore ; cymysger hwynt yn nghyd, a 
thaener ef trwy dreill-flwch, ar hyd y defaid o'r pen i'r 
gynfFon. 

Dwfr Coch. — Cadwer y coluddion yn rhydd a halen 
Epsom, a rhodder llonaid llwy de o elixir oj vitriol 9 
neu sulphuric acid, ar ben cymaint a hyny saith waith 
o drwyth rhisgl deri. 

Duaidd-safn-rwymiad, ( Blackmuzzle J. — Cymysger 
wns o verdigris, pedair wns o fel, haner peint o finegr ; 
be'rwer hwynt ar dan araf, am ddeg mynyd, mewn 



232 



CYFARWYDDIADAU MEDDYGOL. 



crochan pridd. Cymhwyser ef at y genau ar ddernyn 
o liain. 

Enaint Mercuriol at y Clafr. — Pwys o arian byw, 
saith pwys o hen floneg ; rhwbier yr arian byw gydag 
ychydig o'r bloneg, hyd oni byddo y gronynau dwrllyd 
wedi cilio yn hollol, yna defnyddier y gweddill o'r 
bloneg; gwna rhai chwanegu ychydig o bowdr char- 
coal ato, er ei wneud yn dywyllacb. 

Golch-defaid. — Profa y ffermwr fod hwn yn gyfar- 
wyddyd rhagorol : baner pwys o bowdr arsenic gwyn, 
pedwar pwys a haner o sebon du. Berwer hwynt 
am haner awr, neu hyd oni lwyr doddo yr arsenic, 
mewn pump galwyn o ddwfr. Yna rhodder hyn ar ben 
digon o ddwfr i olchi haner cant o ddefaid. Mae'r hyn 
a ddefnyddir yn gyffredin o arsenic yn ormod. 

Peswch, neu Anwyd. — Gwaeder, a rhodder iddynt 
ddognau o halen Epsom. 

Pwd. — Er ei ragflaenu, gofaler fod telpyn o halen 
bob amser yn eu cafnau er iddynt ei lyo. 

Troed-lygriad. — Dram o verdigris, dram o vitriol 
glas, dram o vitriol gwyn, dwy wns o ddwfr, dwy 
ddram o nitric acid, dwy ddram o butter of antimony. 
Pilier ymaith yr ewin a chymwyser y gwlybwr ag asgell 
at y man dolurus. 

MOCH. 

Ar gyfer clefydau raoch yn gyffredin, gwnaiff y cy- 
farwyddyd canlynol y tro : — haner pwys o frwmstan, 
haner pwys o madder, pedair wns o nitre, a dwy wns 
o antimony du ; cymysger yn nghyd, a rhodder llwyaid 
o hono bob nos a boreu yn eu bwyd. 

Mae yn anhebgorol angenhreidiol er iechyd pob anifail, 
yn gystal ag er gwneud eu hymborth yn llesiol, ar fod 
iddynt gael diwalliad rheolaidd o fwyd a dwfr, cynes- 
rwydd cysurus, a llonyddwch, yn nghyd a pherffaith 
lanad arnynt eu hunain, a'r manau y trygant ynddynt." 



PWYSAU A MESUBAU. 



233 



PWYSAU A MESURAU. 



Gosodir y Daflen ganlynol o bwysau a mesurau i lawr 
yma gan y meddylir y gall fod yn fuddiol i'r ffermwr. 



PWYSAU. 



MESUBAU. 



4 Gill 


wna 


1 Peint. 


2 Beint 


»» 


1 Chwart. 


4 Chwart 


ii 


1 Galwyn. 


2 Alwyn 


a 


1 Phiolaid. 


4 Phiolaid 


a 


1 Pwy6el. 


8 Pwysel 




1 Chwarter. 


5 Chwarter 




1 Llwyth. 



16 Dram wna 1 Wns. 
16 Wns „ 1 Pwys. 

14 Pwys „ 1 Maen. 
28 Pwys „ 1 Chwarter. 
4 Chwarter,^ 

neu 112 V„ 1 Cant, 
pwys J 
20 Cant „ 1 Tunell. 

Nodwn. — Gwnaiff pwysel Imperial o wenith da bwyso 63 pwys, 
tra na wnelo un canolig dros 53 phwys. Pwysa ceirch da 42 bwys, 
un cyffredin tua 36 pwys am bob pwysel Imperial. Gwna pwysel 
Imperial o haidd da bwyso o 52 i 55 pwys, ac un cyffredin 48 pwys. 

MESUR YSGWAB NEU FESUB TIR. 



9 Troedfedd Ysgwar 
30| Llathen Ysgwar 
40 Gwialenod Ysgwar 

4 Roods 
640 Erw 



wna 1 Llathen Ysgwar. 

„ 1 Gwialenod Ysgwar. 

„ 1 Rood. 

„ 1 Erw. 

„ 1 Filldir Ysgwar. 



MESUR HIR. 



12 Llinell 

12 Modfedd 

3 Troedfedd 
5 k Lathen 

40 Gwialenod 
8 Ystad 

3 Milldir 



360 Gradd 



wna 


1 Fodfedd. 


»> 


1 Droedfedd. 


ft 


1 Lathen. 


ft 


1 Gwialenod. 


ft 


1 Ystad. 


tt 


1 Filldir 




1 League. 




1 Gradd. 




Amgylchiad y Ddaear. 



7 Pwys 
2 Clove 
2 Faen 



\ PWYSAU 

1 Clove. 
1 Maen. 
1 Tod. 



GWLAN. 

6J Tod 
2 Wey 
12 Sack 



1 Wey. 
1 Sach. 
1 Last. 



234 TAFLEK. 



DYDDIAU CHWARTEROL. 

Gwyl Fair . . . 25ain o Mawrth. 

Gwyl Ifan . . . 24ain o Mehefin. 

Gwyl Mihangel . . 29ain o Medi. 

Nadolig . . . 25ain o Rhagfyr. 

TAFLEN 



TN DANGOS PRYD I DDISOWYL LLO NEU OEN AR OL I FUWCH 
GAEL TARW, HEU DDAFAD GAEL HWRDD.* 



vauu xjoiti 

neu Hwrdd. 


Daw Llo. 

■ ■ 


Daw Oen. 


Tlarar 

i^auu uaiw 
neu Hwrdd. 


Daw Llo. 


Daw Oen. 


Ionawr 7 


Hydref 8 


Mehefin 8 


Gorph. 7 


Ebrill 7 


Rhagfyr 6 


14 


15 




15 


14 


14 


13 


21 


22 




22 


21 


21 


20 


28 


29 




29 


28 


28 


27 


Chwefror 7 


Tach. 8 


Gorph. 


9 


Awst 7 


Mai 8 


Ionawr 6 


14 


15 


16 


14 


15 


13 


21 


22 




23 


21 


22 


20 


28 


29 




30 


28 


29 


27 


Mawrth 7 


Rhagfyr 6 


Awst 


6 


Medi 7 


Mehefin 8 


Chwefror 6 


14 


13 




13 


14 


15 


13 


21 


20 




20 


21 


22 


20 


28 


27 




27 


28 


29 


27 


Ebrill 7 


Ionawr 6 


Medi 


6 


Hydref 7 


Gorph. 8 


Mawrth 8 


14 


13 




13 


14 


15 


15 


21 


20 




20 


21 


22 


22 


28 


27 




27 


28 


29 


29 


Mai 7 


Chwefror 5 


Hydref 


6 


Tach. 7 


Awst 8 


Ebrill 8 


14 


12 


13 


14 


15 


1* 


21 


49 




20 


21 


22 


22 


28 


26 




27 


28 


29 


29 


Mehefin 7 


Mawrth 8 


Tach. 


6 


Rhagfyr 7 


Medi 7 


Mai 8 


14 


15 




13 


14 


14 


15 


21 


22 




20 


21 


21 


22 


28 


29 




27 


28 


28 


29 



• Cyfrifir yma 274 o ddiwrnodau i Fuwcb, a 152 i Ddafad ; ond 
mae rhai yn eu gosod ychydig o ddiwrnodau yn fwy neu yn llai. 



A EG 11 AMY? YD GA5 W. SPVJIRELL, HEOL-Y-BRENIN, CAEJtFXBDDIJf. 



PWYSAU A MESURAU* 



233 



PWYSAU A MESURAU. 



Gosodir y Daflen ganlynol o bwysau a mesurau i lawr 
yma gan y meddylir y gall fod yn fuddiol i'r ffermwr. 



PWYSAU. 



MESURAU. 



16 Dram wna 1 Wns. 
16 Wns „ 1 Pwys. 

14 Pwys „ 1 Maen. 
28 Pwys „ 1 Chwarter. 
4 Chwarter,^ 

neu 112 V „ 1 Cant. 

pwys J 
20 Can* „ 1 Tunell. 

Nodwn. — Gwnaiff pwysel Imperial o wenith da bwyso 63 pwys, 
tra na wnelo un canolig dros 53 phwys. Pwysa ceirch da 42 bwys, 
un cyffredin tua 36 pwys am bob pwysel Imperial. Gwna pwysel 
Imperial o haidd da bwyso o 52 i 55 pwys, ac un cyffredin 48 pwys. 



4 Gill 


wna 


1 Peint. 


2 Beint 


» 


1 Chwart. 


4 Chwart 




1 G alwyn. 


2 Alwyn 


II 


1 Phiolaid. 


4 Phiolaid 


II 


1 Pwysel. 


8 Pwysel 


II 


1 Chwarter. 


5 Chwarter 


II 


1 Llwyth. 



MESUR YSGWAR NEU FESUR TIR. 

1 Llathen Ysgwar. 
1 Gwialenod Ysgwar. 
1 Rood. 



9 Troedfedd Ysgwar 
30| Llathen Ysgwar 
40 Gwialenod Ysgwar 

4 Roods 
640 Erw 



1 Erw. 
1 Filldir Ysgwar. 



MESUR HIR. 



12 Llinell 
12 Modfedd 

3 Troedfedd 

5$ Lathen 
40 Gwialenod 

8 Ystad 

3 Milldir 
69$ Statute Milldir, neu 
60 Milldir Daear-argraffol 
360 Gradd 



}"- 



1 Fodfedd. 
1 Droedfedd. 
1 Lathen. 
1 Gwialenod. 
1 Ystad. 
1 Filldir 
1 League, 

1 Gradd. 

Amgylchiad y Ddaear. 



7 Pwys 
2 Clove 
2 Faen 



PWYSAU 

1 Clove. 
1 Maen. 
1 Tod. 



GWLAN. 

6$ Tod 
2 my 
12 Sach 



1 Wey. 
1 Sach. 
1 Last, 



